
“En ef við nú reyndum að brjótast það beint, 
þó brekkurnar verði þar hærri? 

Vort ferðalag gengur svo grátlega seint, 
og gaufið og krókana höfum við reynt — 
og framtíðar landið er fjærri. 


Og meðan hin kolsvörtu miðalda ský, 
sem myrkur á heiðunum lágu, 
var huggunin einasta hörmunum í, 
að hefja sinn anda að landinu því — 
þar brostu við tindarnir bláu.” 


IV. ár 





JSxcuitin 


Rit um andleg mál og skoðanafrelsi 


FJÓRÐI ÁRGANGUR 

1947 


Ritstjórnarnefnd: 

Ritstjóri: séra Halldór E. Johnson 
Ritstjóri kvennadeildar: Mrs. S. E. Björnsson 
Meðritstjórar: B. E. Johnson 
séra Philip M. Pétursson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Hinu Saimeinaða Kirkjufélagi Islendinga í Norður Ameríku 


Dagsetur 

Eftir Bergthór Emil Johnson 


Friður og hvíld í kvöldsins ró 
Kemur nótt og svefnsins író. 
Tímans spor um töfra grund 
Trufla ei þessa helgu stund. 
Góðar vættir sem vaka hljótt 
Veiti þér frið og góða nótt. 

Legðu nú aftur augun þín, 
Aftan sól við rökkur skín. 
Jarðar veldi nú veiti þér 
Vorsins draum frá hjarta sér. 
Kærleikans faðir færi þá 
Friðinn og ró á þreytta brá. 

Þögn nú ríkir við rúmið lágt 
Reynslutimi er liðinn brátt. 
Örlaga dísir gefa grið 
Göngumanni’ um jarðar svið. 
Alfaðir lífs og bræðra bands 
Bendi þér veg til draumalands, 



fáxautin 


ÁRíSRIT HINS SAMEINAÐA KIRKJUFÉLAGS 


4. ár Winnipeg, Man., júní 1947 Nr. 1 


Tvö ár eru nú liðin siðan vígdunurnar hljóðnuðu í heims- 
styrjöldinni síðari. “Samt er enginn raunverulegur friður 
fenginn”, svo mælir Walter Lippmann og munu margir honum 
sammála. 

Að sumu leyti er heiminum enda ver farið en á meðan 
orustur voru háðar. Þá börðust menn fyrir hugsjónum um 
bjartari framtíð í betri heim, og létu sig dreyma um bræðralag 
þegna og þjóða. Þá beindu menn allri orku til að yfirstíga rangs- 
leitni, kúgun og drotnunargirni þeirra, sem vildu þrælka mann- 
kynið sér til ágóða. Þá efldist sátt og samkomulag milli þeirra, 
sem fórnuðu fé og fjörfi öldnum sem óbornum til gæfu. Þá 
ríkti friður innanlands í flestum löndum, af því allir gengu að 
einu verki undir fánum frelsis og réttlætis. 

Nú er alt viðhorfið breytt og sízt til bóta. Þeir sem saman 
börðust, heiminum til hjálpar, ala nú hjá sér öfund og tortrygð 
hver til annars. Orðhákar, á málþingum, slöngva brígslyrðum 
hver til annars svo alt lendir í eilífu rifrildi á hinum svokö'lluðu 
friðarstefnum. Þjóðirnar ógna hver annari með frumeinda- 
sprengjum og öðrum álíka helviz'kum morðvopnum. Vígdrekar 
stórþjóðanna sveima um höfin og sigla óboðnir inn á hafnir 
smálandanna. Láta þeir dólgslega og sýna smælingjunum inn í 
opin fallbyssuginin svo þeir verði þeim leiðitamari í alþjóða 
stjórnmálum. Stórveldin leyfa engum útlendingum að fljúga 
í leyfisleysi um sínar loftleiðir, en herflugur þessara sömu stór- 
velda fljúga í ólofi yfir smáríkjunum. Lán eru veitt til bjarg- 
arlausra þjóða með því skilyrði, að hinir nauðstöddu geri sem 
mest að vilja hinna voldugu. (Skamt síðan Tékkóslóvakíu var 


1 






synjað um lán, frá Bandaríkjunum, af því Tékkar fara sínu 
fram. Reynt var að þröngva Svíum til að hafna verzlunarsamn- 
ingi við Rússa. Svisslendingar voru beinleiðis neyddir til að 
brjóta sín eigin landslög af því vesturveldin vilja krækja í inn- 
eignir Þjóðverja þar í landi). 

Yfirsjónir smáþjóðanna eru metnar til glæpa, en yfirtroðsl- 
ur sumra stórvelda taldar sjálfsagðar og eðlilegar. Reynt hefir 
verið að hafa áhrif á kosningar hjá minniháttar þjóðum og fyrir- 
skipa þeim aðferðir, sem hinir voldugu telja lýðræðislegar þótt 
öllum sé það vitanlegt, sem nokkuð vita, að miljónum manna er 
meinaður atkvæðis-réttur bæði í Bandaríkjunum og í nýlendum 
stórveldanna. 

Innanlands er ástandið engu betra. Flokksstækið fer vax- 
andi og óhlutvandir andstæðingar skirrast jafnvel ekki við að 
ata nafn andaðra merkismanna auri. (Mannvinurinn ágæit, 
Franklin D. Roosevelt er gerður að slægum undirhyggju manni, 
sem stofnaði til stríðs og beinleiðis planlagði árásina á Pearl 
Harbor). 

Sama er að segja um stéttar baráttuna enda loga nú mörg 
lönd í stéttastríði og verkföll hnekkja gengi þjóða en spá jafnvel 
enn verri tíðindum með yfirvofandi uppreisnum. 

Glæpir aukast uggvænlega einkum meðal unglinganna svo 
aldrei hefir þvílíkt áður gerst, svo menn viti. Heimilin eru að 
leysast upp og hjónaskilnuðum fer óðfjölgandi svo í sumum 
borgum Bandaríkjanna verða fleiri hjónaskilnaðir en giftingar. 
Lauslæti eykst ekki einungis hérna megin hafsins heldur í sjálfu 
höfuðbóli hjúskapardygðanna, Englandi, þar fæddust 56,764 
óskilgetin börn árið 1944 og voru um þúsund þeirra af blökku- 
mannakyni í föðurætt. (Afleiðing af dvöl amerískra hermanna). 

Hávaðinn, glamurglaumurinn og öryggisleysi nútíðar 
heimsiífsins hefir farið í taugarnar á jarðbúum og þeir veik- 
bygðu sturlast. Yfir 200,000 geðveikissjúklingar eru nú á sjúkra- 
hælum og fjölgar þessháttar sjúklingum svo ört, að ríkin hafa 
ekki við að byggja vitfirringahæli. Er svo mikil þröng þar 
innan veggja, að hryllilegar sögur fara af aðbúð sjúklinganna. 
Sálsýki og taugsveiklun nær auðvitað til langtum fleiri en 
íbúa þessara hæla og er áætlað, að ekki færri en ein miljón 
manna séu haldnir slíkum kvillum, í Bandaríkjunum einum 
saman. 


2 



Svona lítur nú mannheimur út, frá vorum sjónarhól að sjá, 
og getur sú sýn orðið fjandanum einum til fróunar. 

Hvað veldur þessum fádæmum? 

Margir spyrja og svörin verða líka margvísleg og ósam- 
hljóma. 

Kristur gaf greitt svar og refjalaust. Ágirndin er rót alls 
ills í þessum heimi, fullyrti hann. Hér er ekki hikstað á sann- 
leikanum. Hér talar maður í krafti sannleikans. 

Til þess að átta sig, sem bezt, á þessari staðhæfingu og 
glöggva sig á algildi hennar og heppilegt að velta henni nokkuð 
fyrir sér. Hún þolir ljósið og rökrétta athugun. 

í hvaða augnamiði eru glæpir og óréttlæti, yfir höfuð ao 
tala' framdir? Til að auðgast á annara kostnað. Þjóðir ræna 
löndum, hremma auðlindir þeirra og þrælka þjóðir í ábataskyni 
fyrir yfirdrotnandi mannflokka. Auður vestur-evrópisku stór- 
veldanna er að lang mestu leyti þannig fenginn. Engum fellur 
að vera rændur og verja land sitt og eignir út í það ítrasta. 
Þegar undirsettar þjóðir vitkast og mannast hefja þær undan- 
tekningarlaust uppreisnir. Sem stendur er góður helmingur 
heimsbúa í uppreisn gegn minnihlutanum og þessar uppreisnir 
magnast frá einum áratug til annars. Hafa þau stríð, sem slíkar 
uppreisnir ollar, einatt verið hin grimmúðugustu. Svo taldar 
séu þær styrjaldir, af þessu tagi, sem gerst hafa á tveimur síð- 
ustu mannsöldrum mætti nefna: Nýlendustríðin í Afghanistan, 
Indlandi, Marokko, Kína, einkum Boxara-uppreisnina; Búa- 
stríðið; Herrera stríðið í nýlendum Þjóðverja; styrjaldir í Java, 
Indo-Kína; stríðin og blóðsúthellingarnar í Sýrlandi, Lebanon 
og Palestínu og óeirðirnar í Egyptalandi. 

Þar að auki leiða landrán þessi til ófriðar milli hinna drotn- 
andi yfirgangs þjóða. Bretar þreyttu svo að segja þrotlaust 
stríð í tvær aldir við Spánverja, Hollendinga og Frakka um ný- 
lendurnar. Stórveldunum getur aldrei komið sér saman um hver 
skuli hreppa fengin og hverjum að gefast leyfi til landrána í 
þessum eða öðrum stað. Þetta verður öllum bert, sem athuga 
upptök og eðli þeirra styrjalda, sem átt hafa sér stað í seinni tíð. 
Þannig var það með stríðið milli Rússa og Japana árið 1905; 
milli Tyrkja og ítala árið 1911; milli Balkan-þjóðanna árið 1912, 
o. s. frv. Ágirndin kom Jöpum til að ráðast inn í Mansúríu og 
Kína; ítölum til að gera leiðangur inn í Abyssiníu. Fyrra ver- 


3 



aldar stríðið reis út af kepni stórveldanna til landa og markaða; 
hið síðara hófst með ránskap möndul-þjóðanna: Þjóðverja, ítala 
°g Japana. 

Munu nú flest meiriháttar stríð talin, þau er háð hafa 
verið á þessari öld. Hversu kostnaðarsöm þau hafa verið sézt. 
máske bezt með því að hugleiða útreikning dr. Butlers, fyrrum 
forseta Columbia-háskólans. Honum reiknast svo til að fyrir 
það fé, sem gekk í súginn í fyrra veraldarstníðinu hefði verið 
hægt að hrinda eftirtöldum umbótum í framkvæmd: byggja ný- 
tízku hemiili, sem kostuðu 2,000 dollara hvert og útbúa þau með 
húsgögnum, er kosta myndu eitt þúsund dollara hvert, handa 
hverri einustu fjölskyldu í þessum löndum: Bandarikjunum, 
Canada, Ástralíu, Bretlandi hinu stóra, Frakklandi, Belgíu, 
Þýzkalandi og Rússlandi. Ennfremur mætti stofna háskóla 
(university), sem kosta myndu um 10 miljónir dollara í hverjum 
bæ þessara landa, sem hefðu tuttugu þúsund íbúa eða fleiri og 
koma þar á fót, bókasafni í hverjum bæ, er kosta myndi 5 
miljónir dollara. Samt yrði nóg afgangs til að stofna sjóð, sem 
gæfi nóga ávexti til að launa eitt hundrað tuttugu og fimm þús- 
und kennara á ári og jafnmargar hjúkrunarkonur. Ennþá yrði 
samt svo mikið eftir að nægja myndi til að kaupa allar verð- 
mætar eignir á Frakklandi og í Belgíu. Hvernig gæti nú heim- 
urinn orðið ásýndum ef þjóðirnar “sniðu sniðla úr spjótum 
sínum og plógjárn úr sverðum sínum”. Hann verður áreiðanlega 
að öskuhrúgu ef þeim styrjöldum aldrei linnir, sem ágirndin 
skapar. 

Sama er að segja um verkföllin og innanlands óeirðirnar. 
Þær rísa allar út af misskifti auðsins og ásælni manna og stétta 
eftir stærri gróðahlut af ávöxtum iðjunnar. Verkföll og atvinnu 
óeirðir geta eyði'lagt enda hin auðugustu ríki og eru að gera 
það. 

Ekki verður því heldur á móti mælt að glæpir spretta af 
ágirndinni eins og maðkar í mygluðum osti. Frumrætur þeirra 
langflestra eiga þar sinn akur. 

Þannig er því farið með flest morð, allan þjófnað, rán og 
fjársvik. Hvers/i gífurleg þessi fjársvik eru nú orðin má bezt 
sjá með því að tilfæra nokkrar skýrslur: Með allskonar 
svindli (easy money rackets), telst Howard McLellan svo til, í 
grein sem hann reit í Saturday Evening Post, að um þrjár og 
hálf biljón dollarar fljóti í fjárhirslur glæframanna árlega, í 


4 


Bandaríkjunum einum saman. Lögmanni í New York telst svo 
til að ágóðinn frá sviksamlegum fjárþrota yfirlýsingum nemi 
um hálfri biljón árlega. Ágirndin finnur ýms ráð til gróða og 
fjársvikin borga sig oftast miklu betur en heiðarleg viðskifti. 

Þessi kynslóð er rángjörn og sviksamleg. Menn láta ekki 
staðar numið við að ræna og snuða hvern annan heldur einnig 
sriuða menn landið og ræna ófædd og ómálga börnin. Þeir gera 
það með því að rányrkja löndin og sóa náttúru auðæfunum. 
Þetta er engan vegin nýr siður heldur eldforn og afleiðingarnar 
eru auðsæar. Þar sem áður stóðu grænir akrar og góðhýsi borg- 
anna eru nú eyðimerkur og blásnir sandhólar. Þannig fór fyrir 
hinum gömlu stórþjóðum: Hittítum, Assýríumönnum, Baby- 
lóníubúum, Persum, Grikkjum, Rómaríki, Spánarveldi og fleiri 
stórveldum. Eins getur auðvitað farið fyrir nútíðar rí'kjum. í 
sömu átt stefnir líka hérlendis. í bók próf. Morris L. Cookes: 
“Rich Land, Poor Land”, telur hann hundrað miljónir ekra, af 
amerísku akurlendi, algerlega glatað fyrir rányrkju en hundrað 
sextíu og fimm miljónir ekra að vísu ófrjóar orðnar en þó aftur- 
krafar með réttri meðhöndlun. Svo reiknast fræðimönnum til, 
að hið frjósama jarðlag hafi verið 9 þumlungar að þykt við land- 
nám hvítra manna í Ameríku en nú sé það aðeins liðugir fimm 
þumlungar yfirleitt og gangi úr sér með hverjum mannsa'ldri. 
Ekki verður útkoman glæsilegri þegar um önnur landgæði er að 
ræða. Veiðivötnin eru að tæmast og sömuleiðis fiskimiðin við 
strendurnar. Loðdýrunum fækkar óðum í skógunum. Tíu teg- 
undir þeirra eru nú með öllu horfnar en tuttugu og sex fleiri 
eru í þann vegin að hverfa af lífssviðinu. Sama er að segja með 
fuglana, en af þeim hafa sjö tegundir horfið en gjöreyðing ann- 
ara fyrir hendi. Skógarnir sjálfir eru líka á förum fyrir eyðslu, 
vanhirðu og græðgi íbúanna. Eftir skýrslu þeirrar deildar, (The 
Forestry Service of the United States), sem um skóglöndin 
annast, eyðast og fara til ónýtis af hverjum hundrað timburs 
teningsfetum svo sem hér segir: í sögunar millunum 12 tenings- 
fet, í geymslu 20, við skógarhögg 25%, eyðsla af ýmsu tagi 11%. 
Verður því eyðslan alls 68% en aðeins 32% koma að gagni. 
Fróðir menn hafa útreiknað að skógarnir hafi nú þegar eyðst 
um 78% og af þeirri eyðslu fara 68% til einkis. Til samanburðar 
er nú viðar uppskeran engu minni í Norður-Svíþjóð en hún var 
fyrir þúsund árum, af því þar hafa skógarnir verið verndaðir. 

í hinum auðugu Bandaríkjum hefir öllu verið sóað í full- 


5 


komnu gáleysi og fyrir græðgi fjárafla mannanna, sem gæta 
einkis nema græða sem mest og fljótast. Af öðrum náttúru 
auðæfum hafa fyrir víst gengið til þurðar sem hér greinir: járn 
um 28%, kopar um 52%, blý um 66% sínk um 58% gull 80%, olía 
55%, harðkol um 23%, linkol 1%. Af olíu og kolum hefir alt að 
helming farið til ónýtis. Geta má þess, að þessum skýrslum var 
öllum safnað fyrir stríðið og síðan hefir mikið gengið á nátt- 
úruauðæfin fyrir undra eyðslu stríðsþarfanna. 

Getur nokkur heilvita maður efast um að það sé beint synd- 
samlegt að eyða svo auðlegð landsins? Er það ekki auðsæ sið- 
ferðisskylda hverrar kynslóðar, að vernda og ávaxta guðsgjafir 
svo lifandi og komandi kynslóðir megi af þeim hamingju njóta? 

Hver nýtur svo góðs af þessari eyðslu? Hér skal þeim gefið 
orðið, sem ekki verða grunaðir um fjandskap við nútíðar auð- 
valdið. The City Bank of New York safnaði svofeldum skýrsl- 
um um jafnaðar afkomu og foriög þeirra sem fyrir 65 árum sáu 
fyrst þessa heims ljós. Eftir 65 ár eru þrjátíu og fimm af hverju 
hundraði dánir en af þeim sem eftir lifa er heildar afkoman 
þessi: einn af hundraði er auðugur, f jórir eru bjargálna, fimm 
stunda vinnu og verða á hana að stóla sér til framfærslu, fimtíu 
og fimm eru öreigar og í flestum tilfellum þurfamenn einhverra 
ættingja eða líknarstofnana. Er nokkurt fyrirkomulag siðferðis- 
lega verjandi, sem auðgar einn af hverju hundrað en hrindir 55 
út á vonarvöl. Ekkert er vanlegra en sjá aldrað fólk og útslitið, 
sem alla æfi sína hafa iðjað með sjálfsafneitun og trúmenSku, en 
hafa þó ekki hrept aðra umbun en þreyttan og útslitinn líkama 
og vonleysi bugaðrar elli. Er þetta réttlátt eða kristilegt fyrir- 
komulag? 

Getur kirkjan með nokkru huganslegu móti látið slíkt 
ástand afskiftalaust, svo fremi að hún telji sér guðsríkis hug- 
sjónir Jesú sér viðkomandi? Það guðsríki hlýtur þó að grund- 
vallast á réttlæti og skynsamlegri, vináttusamri samvinnu mann- 
anna. Hvað á þá kirkjan að gera? Hún á að vera andvíg synd- 
inni — heyri eg nokkur mótmæli gegn þeirri uppástungu. Nú 
jæja, ef vér föllumst nú á þetta verður það skýlaus skylda kirkj- 
unnar að leitast við að uppræta frumrót syndarinnar með því að 
uppræta ágirndina; hún á að mótmæla því, að ágirndin sé verð- 
launuð en heimta að dygðirnar fái að njóta sín. 

Getur nokkur borið á móti þessu? 

Þá er næst að spyrja: verður nokkur bót á þessu ráðin? Eg 


6 



held það sé óhugsandi undir núvernadi kringumstæðum, þvi 
kringumstæðurnar skapa lífsviðhorfið og hugsunarháttinn. Það 
er hreint ekki dæmalaust, að kirkjan víti ágirndina sem löst í 
fari einstaklingsins. 

Þeim umvöndunum er oftast beint að þeim snauðu. Þetta 
orsakast auðvitað af því, að kirkjan telur sig eiga alla sína tím- 
anlegu velferð undir aðstoð auðvaldsins. Svo er þessum áminn- 
ingum æfinlega beint að einstaklingnum, en við það verða þær 
þýðingar litlar því fjöldinn telur sig, eins og kirkjan, eiga líf 
sitt og lifibrauð undir auðmagninu og viðleitni almennings 
beinist alls ekki í þá átt að hnekkja því heldur að því að hreppa 
sjálfir sem mest af ágóðanum. 

Það ber heldur ekki að ásaka eða fyrirlíta auðmanninn — 
enda er það nú sjaldan í alvöru gert. Þvert á móti eru þeir oftast 
í hávegum hafðir—þeir og þeirra afkomendur. Öreigarnir viður- 
kenna þá sem afburðamenn úr því þeim tókst að ná því takmatki, 
sem þeir sjálfir að keppa. Undir þeim virðist alt komið um 
hamingju lands og lýða og þessvegna er þeim oftast trúað fyrir 
forráðum þjóðanna. Nálega undantekningarlaust eru þjóðþing- 
in í auðvaldslöndunum skipuð efnamönnum eða málsvörum 
auðhringanna. Virðing og völd miðast ekki við mannvit og 
manngildi heldur efnahaginn yfirleitt. Nú er það auðsætt mál 
að það eru enganvegin hugsjónaríkustu mannvinirnir, sem 
auðgast heldur einmitt, yfirleitt, þeir eigingjörnustu og klók- 
ustu, en æfistarfið og atvinnuþjálfunin hefir, í flestum tilfell- 
um, gert þá afturhaldssama og þröngsýna menn með tröllatrú 
á það fyrirkomulag, sem veitti þeim aðstöðu til að efnast og 
fyrir efnin hefjast til valda og virðingar. 

Hér er engin tilraun gerð til að áfellast þá ríku; yfir höfuð 
er lítill munur á hugsunarhætti þeirra og öreiganna. Allir vilja 
verða auðugir. Þeim sem tekst það aflast oftast auður fyrir ein- 
beitni sína og hyggindi, en í mörgum tilfellum verður það 
reynslan, að afglapar eyða því sem sinkir feður saman drógu. 
Féð flýtur þá oftast í vasa annara auðmanna, sem verða við það 
ennþá ríkari og drambsamari. 

Auðmaðurinn mótast af fyrirkomulaginu engu síður en 
aðrir — kanske enda meir en aðrir. Trú hans er bjargföst á 
hlífðarlausa samkepni og einstaklingsins framtak í eigingjörn- 
um tilgangi. Hann bókstaflega trúir á ágirndina sem driffjöður 
allra dáða og allra framfara. Hann er oftast hreinræktaður heið- 


7 



ingi, enda þótt hann kunni að vera heiðarlegur maður og enda 
hjálpsamur í viðlögum. 

Við höfum ótal sagnir af göfuglyndum heiðingjum. Flestir 
okkar eru í raun og veru heiðnir í hugsun, hvort sem við kunnum 
að vera göfuglyndir eða ekki. Eitt eru þeir ríku oftast sann- 
færðir um, að þeir séu öðrum mönnum fremri, sem borgarar 
þjóðfélaganna. Vegna þessara yfirburða áskilja þeir sér ýms 
réttindi fram yfir aðra menn. Við það skapast stéttarígur og 
stéttastríð. Hin forna skilgreining Voltaires heimspekings á 
þroskun og vanþroskun yfirstéttanna er algild, að svo miklu 
leyti sem sagan sýnir: Fyrst verða þær ríkar fyrir harðdrægni og 
hyggindi nokkurra einstaklinga, sem svo bindast samtökum til 
að viðhalda sínum sérréttindum. Næsta stigið er vaxandi dramb 
og þröngsýni þessara stétta. Þriðja og síðasta stigið er óhófs- 
lifnaður í iðjuleysi, sem orsakar kollvörpun höfðingjanna og 
þar með þjóðríkjanna. Þetta er skiljanlegt sé þess gætt að 
einmitt þessar stéttir fara með völdin “og hvað höfðingjarnir 
hafast að, hinir ætla sér leyfist það.” Þannig fór með öll forn- 
aldar stórveldin, þannig getur það einnig farið fyrir auðugustu 
stórveldum nútíðar. 

Þða er, til samanburðar, ólíkt heilbrigðara þjóðlíf þar sem 
efnahagurinn er jafnari og þjóðunum hefir lærst samvinna, svo 
sem í Norðurlöndum. Það sem nú er að gerast veitir samt nokkra 
von um undankomu. Alþýða ýmsra þjóða er að taka völdin í 
sínar hendur og reynist yfirleitt hæfari til stjórnar en hinar 
útlifuðu yfristéttir. Þetta getur vel tekist með friðsömu móti 
séu tvö skilyrði fyrir hendi: (a) siðmentuð undirstétt, sem hefir 
kringumstæður til stjórnmálalegra samtaka; (b) séu valdastétt- 
irnar ekki nógu strekar til að fyrirbyggja þvílíka friðsamlega 
stjórnarbyltingu. Séu þessi skilyrði ekki fyrir hendi gerast 
byltingarnar með ofbeldis uppreisnum fyr eða síðar og stjórn- 
irnar verða, að henni aflokinni, einræðislegar, að minsta kosti 
fyrst í stað. 

Kristur segir: “ágirndin er undirrót allra synda” og enn- 
fremur: “laun syndarinnar er dauðinn’. Engin sannleikur er 
eins sannanlegur, að vitnisburði sögunnar. 

Laun réttlætisins er hinsvegar líf og lífsþroski. Þessvegna 
er málefnið siðferðis- og trúarlegs eðlis og verður að ræðast frá 
siðferðis- og kristilegu sjónarmiði, að öðrum kosti afsalar 


8 


kirkjan sér allri leiðsögn í heimsmálunum. Hið kristilega lífs- 
viðhorf verður að ná yfir öll lífssviðin. 

Við skulum byrja á faðirvorinu. Ein málsgrein þess hljóð- 
ar svo: “Verði þinn vi'lji svo á jörðu sem á himni”. Þetta er 
bæði bæn og upphvatning, að gera guðs vilja. 

Nú er það heldur fráfælandi hugsun að guð hafi geyrnt 
olíuna í forðabúri náttúrunnar svo Rockefeller yrði ríkur, stálið 
svo Bethlehems verkstæðin gætu grætt nokkrar miljónir en 
koparinn handa Guggenham. Kristið fólk nefnir guð gjafarann 
alra góðra hluta, en þessum gjöfum verður ekki varið fólkinu 
til farsældar nema því aðeins, að þær komi öllum hans börnum 
að einhverju gagni. Þessar góðu gjafir geta meir að segja orðið 
mannfólkinu fremur til bölvunar en blessunar ef þær, yfir höfuð, 
spilla fólkinu og gera einstaklingana að verri mönnum; þegar 
þær, og misskifti þeirra, efla hatur og flokkadrátt innanlands 
en ófrið milli þjóðanna. 

Jú, einhverstaðar stendur það víst skrifað, að guð geri þá 
bæði ríka og fátæka. Þetta er nú orðin næsta bágborin guð- 
fræði. Nútíðar kynslóðin, sem erft hefir ofgnótt náttúrugæð- 
anna og ennfremur vit og snild vísindanna skortir engin ytri 
skilyrði til þess að gera hvern einasta jarðarbúa efnaðann og það 
munu þeir verða þegar menn hætta hernaði og undirbúningi 
fyrir næsta stríð; þegar öll verkföll dvína og mönnum lærist 
heilbrigð samvinna; þegar engin grefur sér gröf með ofnautn- 
um af því hann kann ekki betra ráð til að eyða sínum arfi; þegar 
ríkdómi jarðarinnar verður varið íbúum hennar til farsældar: 
þegar guðsgjafir verða notaðar börnum hans til blessunar; þegar 
viti, snild og vísindum verður beint til bóta en ekki til undir- 
búnings fyrir gífurlegri gereyðingu en áður hefir þekst, í 
næsta stríði; þegar mannkyni glæðist skilningur á guðsvilja og 
kirkjan tekur að kenna hvernig menn geta skipulagt sín mann- 
félagsmál svo guðs vilji verði svo á jörðu, sem á himni. 

Nú hefir það reynst ómótmælanlegur sannleikur, að vor 
veraldlega hagfræði byggist öll á skortinum því sá skortur skap- 
ar þau skilyrði, sem leyfa iðjuhöldunum og verzlunar víking- 
unum að selja sína vöru með ránverði. Þessvegna skapar gnóttin 
hallæri eins og sýndi sig í síðustu kreppunni. Ægilegri mynd 
hefir lífssaga þjóðanna aldrei dregið á leturspjöldin en í heims- 
kreppunni síðustu. Sextán miljónir vinnuleysingja í Banda- 
ríkjunum gátu ekki keypt sér fæðutegundir fyrir sig eða sína. 


9 



Forðabúrin stóðu full en á þeim forða var ekki unt að græða af 
því svo fáir gátu keypt. Eitthvað varð nú til bragðs að taka og 
menn ruku í fénaðinn og stráfeldu hann, sex miljónir nautgripa 
og tvær miljónir sauðfjár eru deyddar í Bandaríkjunum og þetta 
er ekki gert til að seðja hungur öreiganna í borgunum heldur 
til að létta á markaðnum svo vöruverðið geti hækkað í gróða- 
skyni fyrir þá ríku. f Liverpool-borg á Englandi ganga verka- 
manna börnin með fölar kinnar og sækist námið treglega í skól- 
um fyrir fjörefnaskort.” “Það verður brátt úr þessu bætt”, segja 
matvörusalarnir því von er á skipi frá Spáni hlaðið appelsínum 
og öðrum suðrænum ávöxtum. En það varð ekki úr þessu bætt 
því meðan skipið var ennþá í hafi fékk skipstjórinn skeyti um 
að sökkva þessum fjörgjafafarmi í hafið og nokkur þúsund smá- 
lestir af glóandi gulleplum sukku í sjó, til að létta á markaðnum 
og skapa “nauðsynlega” þurð. Gamla Guðrún hans Gríms í 
Hjáleigunni gerðist geðstirð og heimilisfriðurinn beið við það 
baga. Börnin vöndust á götuslark því þau þorðu ekki að koma 
heim. En það var kaffileysið, sem gekk að Guðrúnu. Hún hefði 
orðið ennþá ergilegri hefði hún vitað, að stjórnin í Brazilíu 
varði tíu miljónum króna árlega til að brenna kaffi birgðirnar til 
ösku, til að bæta markaðinn. 

Er nokkur maður svo guðlaus að hann álíti þetta guðsvilja, 
en þetta var, vilji auðkýfinganna af því þeir töldu sér þeð nauð- 
synlegt. í því tilfelli voru þeir líka hárréttir, skorturinn er líís- 
skilyrði þeirrar auðvalds þróunar, sem ágirndin skapar. 

Styrjaldir og herútbúnaður er þessu fyrirkomulagi eins 
mikil nauðsyn. Hergagna framleiðslan skapar stórgróða fyrir 
vopnasmiðina og fyrir námueigendurna, sem leggja til efnið. 
Auk þess skapar það hin hagkvæmustu skilyrði til að ávaxta 
peninga í lánum til stjórnarinnar. Svo hindrar hergagna fram- 
leiðslan stórkostlega framþróun iðnaðarins til friðsamlegra 
þarfa mannkynsins og skapar þar með þurð á nauðsynjunum, en 
sú þurð er lífsskilyrði stórgróðans. Þegar til ófriðar kemur 
verður eyðileggingin svo gífurleg en peninga áveitan svo stór- 
kostleg að verðbólga myndast, sem eykur ábata þeirra sem að 
selja. En svo kemur syndafallið í nýrri kreppu þegar hátoppi 
verðbólgunnar er náð og ný kreppa er skollin yfir. Hyggnir 
peningamenn geta líka, undir vissum kringumstæðum, á henni 
grætt, því þá neyðist almenningurinn til að selja eignir sínar 
fyrir minna en hálfvirði. Án hernaðar, við og við, og herútbún- 


10 



aðar myndi auðvalds fyrirkomulagið trauðla standast nema 
nokkur ár. Enda eru það auðmennirnir og málgögn þeirra, sem 
mest hlynna að herútbúnaði og eru oftast fyrstir til þess að eggja 
til ófriðar. Hugsið ykkur aðeins ástandið ef hergagna verkstæð- 
in hættu vinnu, alt það vinnutap og alt það gróðatap, sem slíkt 
myndi olla? Getur nokkur verið svo guðlaus að hann treysti sér 
til að verja það fyrirkomulag, sem byggist á hernaði? 

“Mitt níki er ekki af þessum heimi”, sagði Kristur og átti 
þar auðvitað við, að sá samfélagsskapur, sem hann vildi gróður- 
setja gæti ekki grundvallast á hervaldi Rómverja né auðhyggju 
þess aldarfars, er hann átti við að búa. f því sambandi ályktaði 
hann að ágirndin væri því mest til fyrirstöðu, að guðsvilji mætti 
verða á þessari jörðu. Síðan hefir hans boðskapur og hans hug- 
sjónir verið æði mikið útþyntar með endalausum guðfræða get- 
gátum og kennisetningum. 

Vi'lji nútíðar kirkjan vinna heiminum gagn verður hún að 
grundvallast á hinni óbrotnu og hagnýtu kenningu hans um 
guðsríki kærleikans og samvinnunnar á þessari jörð 

í því sambandi er vert að hugfesta þá kenningu hans að 
hvorki kirkjan né hinn nafnkristni heimur getur báðum þjónað: 
guði og Mammon. 

Hvernig þá getur kirkjan lagt undirstöðu hins kristna 
mannfélags, þess guðsríkis, sem Kristur kendi? Þetta ætti hún 
þó einkum að kenna, eigi að byggja á réttlæti en ekki synd. 

Það himnaríki, sem Kristur boðar er ekki skýjum ofar held- 
ur hagrænt og framkvæmanlegt jarðlífs takmark. Eilífðin er 
ekki öll framundan heldur erum við nú þegar í eilífðinni og líf 
vort heyrir henni til engu síður hér á jörð en í vistarverum and- 
ans annarstaðar. “Guð er ekki fjarlægur einum eða neinum af 
oss’, heldur lifir hann og starfar í lögum tilverunnar og í okkur 
sjálfum, því “guð er kærleikurinn” og kærleikurinn getur ekki 
annarstaðar búið en í mannshjörtunum. Þetta er ágæt guðsfræði 
enda er þetta sú guðfræði, sem Kristur kendi. 

Forsjón guðs lýsir sér einkum í því hvernig hann verndar 
lífið og sér fyrir þörfum þess með örlátum gjöfum í auði nátt- 
úrunnar. Hann hefir ennfremur gætt mannsandann því hug- 
viti, sem gerir honum kleift að hagnýta sér þessi auðæfi og þá 
ofku, sem býr í náttúrunni, sér til gagns. En hann hefir líka 
gefið mönnunum frjálsræði til að velja og hafna um lífsstefnuna 
eða helstefnuna en það leiðir af sjálfu sér, að þeir geta ekki 


11 



stefnt til guðsríkis með því að ganga á vegum ranglætisins en 
ranglætið er, að dómi Krists, ávextir ágirndarinnar, þeirrar 
ágirndar, er undir nútíðar ástandinu, virðist beint lífsnauðsyn 
einstaklingsins. f því sambandi mætti benda á orð Hewletts 
Johnsons, dómsprófasts í Canterbury: “Undir auðþróunar fyr- 
irkomulaginu er takmarkið, nærri því æfinlega, að græða sem 
mest en ekki að vinna mannfélaginu sem mest gagn. . . Auðmað- 
urinn er sjálfur háður þessu lögmáli. Hann vogar ekki að breyta 
eftir beztu vitund sé hann að upplagi góður maður. 

Hann getur framið þær yfirsjónir, sem koma honum á kaldan 
klaka og eitt af þeim yfirsjónum er að vera alt of miskunsamur 
og mannúðlegur í viðskiftum. Það getur gert hann ósamkepnis- 
færann. Aðrir kaupsýslumenn gera ágóðasama verzlun með 
ýmsum brögðum. Þeirra verður sigurinn í samkepninni að lok- 
um ef hann ekki gætir sín.” 

Æðsta siðgæðisboðorð kristninnar er að verja viti sínu og 
gjöfum guðs mannkyninu til frama og farsældar en það verður 
bersýnilega ekki gert nema með því að innleiða annað siðferðis- 
lögmál í viðskiftalíf mannanna, siðferðislögmál sem verndar og 
viðheldur friði, eflir samvinnu og samkomulag en gefur ein- 
staklingnum meiri tryggingu, að njóta ávaxtanna af eigin iðju 
og leyfir manndygðunum að njóta sín. Á þessa skoðun er nú 
mannkynið líka að komast, í alþjóða rnálum. Það er samt lítt 
hugsanlegt að slíkt takist nema samvinnu og samkomulags 
grundvöllurinn sé jafnframt lagður í þjóðmálunum heima fyrir. 
Þessi grundvöllur verður að byggjast á heilbrigðu viðskifta sið- 
ferði en það siðferði verður að grundvallast á réttum skilningi 
er gerir glöggan greinarmun á illu og góðu. Kristur leitaðist 
við að leggja þann grundvöll; fyrst og fremst með því að boða 
mönnum hina gullnu reglu, í öðru lagi með því að benda mönn- 
um á upphafsrót ilskunnar, ágrindina. Kristur var mesti ger- 
byltingarmaður veraldarsögunnar. Hann vildi stofna nýtt ríki 
kærleikans og bræðralagsins á þessari jörð og því starfi skyldi 
kirkjan halda áfram í hans nafni. Við erum óraveg frá hugsjón 
hans og verðum það unz við skynjum að menn komast engan 
vegin til guðsríkis með því að hrópa: herra! herra!! Við tökum 
ekki að nálgast það fyr en við reynum að gera guðs vilja. 

f fjórða lagi verður kirkjan að fordæma alt ranglæti með 
jafn samviz'kusömu hlífðarleysi og hann gerði. Einkum verður 
hún að innræta leiðir og innleiða það fyrirkomulag, sem sé í 


12 



samræmi við þessa sjálfsögðu kröfu um lifandi og starfandi 
kristindóm. 

Minna má kirkjan ekki gera og minna getur hún ekki gert 
eigi hún að vera sjálfri sér samkvæm en Kristi trú. 

H. E. J. 


Móðuiminning 


Af öllu, sem lífið oss leggur í té 
ljúfasta minningin hygg eg að sé 
um góða og göfuga móður; 
og því vil eg hugsa til hennar í dag, 
hennar, sem bezt hefur annast minn hag, 
þótt margur í garð minn sé góður. 

Hún hjúkraði, nærði og huggaði bezt 
og hjálpaði jafnan er þörfin var mest 
og gætti mín úti og inni, 
og þegar að sjúkdómur sótti að mér — 
sem að eg æfilangt merki ber — 
hún vakti yfir velferð minni. 

Hún lagði fram alt sitt: líf og sál. 

Hún lagði mér heilræði, kendi mál 
og sálma, bænir og bögur. 

Hún hlýddi á öll mín barnabrek 
og bygði upp mitt veika sálarþrek — 
í rökkrinu sagði hún mér sögur. 

Alt sem nam eg í æsku hjá þér, 
um æfidagana reynst hefur mér 
sá drýgsti og dýrasti sjóður. 

Af öllu, sem lífið lánaði hér, 
ljúfasta minningin verður og er 
um indæla, ástríka móður. 

Eiríkur Scheving 


13 



o heima 


Þegar eg kom til Reykjavíkur haustið 1945 virtist mér alt 
vera minna en það sem eg hafði séð á ferðalaginu áleiðis til ís- 
lands. Þessvegna var það að þegar ekið var með mig um kvöldið 
suður að háskólanum sem stendur á melunum, undraðist eg að 
sjá eins stórt og fallegt hús og það sem blasti við augum mér. 
Þetta var æðsta mentastofnun landsins, Háskóli íslands. 

Þetta er stórt þriggja hæða hús úr ljósgráum steini og snýr 
það í austur. Fyrir miðju eru stórar glerhurðir og er smá foi- 
stofa fyrir innan, áður en gengið er inn í anddyri háskólans. 
Þarna inni birtist fyrst fegurð háskólans. Inst í anddyrinu, 
gegnt dyrunum, stendur brjóstlí'kan af Jóni Sigurðssyni fyrir 
ofan dyrnar á lestrarsalnum og bó'kasafninu. Til hægri og 
vinstri liggja stigar upp á næstu hæð, og gangar eftir endilangri 
byggingunni. 

í norðurhluta hússins á fyrstu hæð eru aðallega rannsókn- 
arstofur læknadeildarinnar. í suður hlutanum eru tvær kenslu- 
stofur, önnur stór, oft notuð þegar mannmargt er; skrifstofur 
háskólans og rektors, og kennaraherbergi. Á næstu hæð eru 
flestar kenslustofurnar; í norðurhlutanum er beinasafn og 
kenslustofa læknadeildarinnar; og kenslustofur viðskifta- og 
verkfræðisdeildanna. í suðurhluta hússins eru kenslustofur 
guðfræðis-, lögfræðis- og norrænudeildanna. Auk þess skrif- 
stofa stúdentaráðs háskólans og kapella. f álmunni fyrir ofan 
bókasafnið er hátíðasalurinn. Á efstu hæðinni eru kennara- 
stofur, tannlækningastofa og teiknistofur. 

Eg hefi nú lýst háskólanum lauslega en ætla nú að reyna að 
lýsa nánar því sem mér er kunnugast. Fyrst verður það þá 
kenslustofa guðfræðisdeildarinnar. Eg held mér sé óhætt að 
fullyrða að þetta sé skemtilegasta kenslustofan í öllum háskól- 
anum. Er það stofa með sæti fyrir þrjátíu. Bak við kennara- 
stólinn eru landakort en á veggnum á móti eru myndir af þrem 
fyrverandi kennurum guðfræðisdeildarinnar: Haraldi Niels- 
syni, Jóni Helgasyni og Sigurði Sívertsen. Fyrir neðan eru 
myndir af kennurum með nemendum sem teknar hafa verið með 


14 


fjögurra ára millibili. Milli tveggja glugga á hliðarvegg et 
mynd af séra Friðriki Bergman, sem gaf guðfræðisdeildinni 
bókasafn sitt. Á hinum veggnum er afar merkilegt safn af 
myndum. Árið 1939 fóru þeir prófessorar, Dr. Magnús Jónsson 
og Ásmundur Guðmundsson austur um lönd til Palestínu og 
víðar, og á þessu ferðalagi málaði dr. Magnús vatnslitar myndir 
af mörgum merkilegum stöðum þar eystra og gaf hann deild- 
inni síðan mikið af þeim. Er stofan þannig mjög vistleg og er 
einnig notuð sem lesstofa. 

Á móti kenslustofunni er kapella háskólans. Þessi kapella 
er mjög falleg og rúmar um 150 manns. Fyrir miðju er altarið 
og þar standa orðin: “Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa’’. 
Öðru megin er ræðustöllinn en hinu megin inngangur fyrir 
prestinn. Sitt hvoru megin eru einnig tákn guðspjallanna 
fjögra. Fyrir ofan innganginn eru svalir þar sem söngflokkur- 
inn er og þar eru einnig skreytingar úr steini. Mjög skemtilegir 
eru litirnir eða öllu heldur liturinn á veggjunum, hann er dökk- 
blár neðst, en lýsist eftir því sem ofar dregur og er loftið hvítt. 

Síðan vildi eg lýsa hátíðasalnum sem er, eins og eg hel' 
áður minst á, í álmu hússins. Ofan við dyrnar inn í þennan sal 
standa orð Jónasar: “Vísindin efla alla dáð’’. Salurinn er stór 
með sæti fyrir um 300 manns. Hér er gott húsnæði fyrir fyrir- 
lestra og aðrar samkomur en ekki þægilegt fyrir kvikmyndir 
eða slíkt. í sömu álmunni, á neðri hæðinni er hið stóra bóka- 
safn háskólans og lestrarstofur. í þessu safni er að finna mjög 
mikinn fróðleik. 

Nú hefi eg lýst háskólanum sjálfum, þá er næst að skýra frá 
kenslunni og slíku. í þessari einu byggingu fer fram mest öll 
kenslan fyrir þá 400 stúdenta sem stunda nám við háskólann, í 
guðfræði, lögfræði og viðskiftafræði, læknisfræði, verkfræði, 
norrænu, heimspeki og tungumálum. 

Þegar menn koma í háskólann frá mentaskólunum tala þeir 
mikið um það akedemiska frelsi sem er þar að finna þ. e. a. s. 
enginn er bundinn við að sækja tíma og hlusta á fyrirlestra 
frekar en hann sjálfur vill. Tímar eru allan daginn í einhverri 
deildinni en flestar mæta þó á morgnana frá 9 til 12. Tímar 
standa yfir í 45 mínútur, byrja 15 mínútur yfir klukkustundina. 

Fyribkomulagið með próf er ólíkt því sem er vestan hafs. 

Á fyrsta árinu eru menn skyldugir að taka próf í heimspeki 
(almennri sálfræði og rökfræði), en deildarpróf eru misjöfn. í - 


15 



guðfræðinni er t. d. eitt próf — erabættisprófið — eftir fjögra 
ára nám; lögfræðin sem er 5 ára nám er skift í tvent, fyrri og 
síðari hluti, læknisfræðinni í þrjá hluti, en er 7 ára nám. Þannig 
Verður lestur oft vanræktur fram á síðustu stundu og svo eru 
þessi ósköp rétt fyrir prófin; þá lesa sumir alt sem þeir hefðu 
átt að lesa á 3 árum, á 3—4 mánuðum. 

Prófessorar, dósentar og aðrir kennarar við háskólann eru 
um 50. Er einn prófessor við hverja deild formaður hennar og 
fulltrúi hennar í Háskólaráði. Nú er Háskólaráð þannig úr s'kip- 
að að dr. Ólafur Lárusson er rektor; Ásmundur Guðmundsson 
formaður guðfræðisdeildarinnar; Gunnar Thoroddsen, formað- 
ur laga og viðskiftadeildar, (hann er nú borgarstjóri Reykja- 
ví'kur og laus úr prófessors embættinu) ; dr. med. Júlíus Sigur- 
jónsson, formaður læknadeildarinnar; dr. Einar Ólafur Sveins- 
son, formaður heimspekisdeiidarinnar og dr. Leifur Ásgeirsson, 
formaður verðfræðisdeildarinnar. 

Annað sem var nýtt fyrir mig var að námið sjálft er frítt 
(það er ekkert “tuition fee”). Einnig eru styrkir fyrir alila 
nemendur er stunda námið samvizkusamlega, sem hækkar eftir 
því sem maðurinn er lengra kominn. Maður í f jórða ári fær töílu- 
vert meir en þegar hann var í öðru ári. Af þessu má sjá að það er 
auðveldara fyrir fslendinga að lesa við háskólann sinn en fyrir 
fólk í Vesturheimi í skólum þar. 

Háskólinn er styrktur af ríkinu en auk þess aflar hann sér 
peninga með ýmsu móti. Háskólinn á eitt kvikmyndahús, 
Tjarnarbíó, og rennur ágóðinn til hans og svo er Happadrætti 
Háskóla íslands. 

Sérstakar háskóla hátíðir eru ekki margar. Á haustin, um 
mánuð eftir að kensla byrjar, eða um 20. október, er setning há- 
skóians, þegar allir sem innritast þá í skólann taka við háskóla 
borgarbréfum sínum en aftur á móti er engin hátíð í sambandi 
við embættispróf eins og okkar “graduation”. 

íslenzku stúdentar hafa helgað sér fulUveldisdaginn, fyrsta 
desember, og þennan dag eru mikil hátíðahöld. Stúdentar sjá 
um þetta sjálfir, gefa út blað, fara í skrúðgöngu frá Háskólan 
um að Alþingishúsinu og talar einhver mætur maður af svölum 
Alþingishússins, og svo þaðan í dómkirkjuna til að hlýða á 
stutta stúdenta guðsþjónustu. Seinna um daginn eru ræðuhöld 
og hljóðfærasláttur í hátíðasalnum. Öllu þessu er útvarpað. 
Um kvöldið er borðhald og dansleikur að Hótel Borg. 


16 




Annað sem allir stúdentar sameinast um er að fagna nýár- 
inu, á ári hverju, með því, að halda áramótadansleik í anddyri 
Háskólans. Einnig er útvarpið helgað stúdentum síðasta vetrar- 
dag og sjá þeir um dagskrána þetta kvöld. 

Að lokum vildi eg minnast, í fáum orðum, á félagslíf í Há- 
skólanum. Stúdentar hafa með sér deildarfélög í öllum deildum 
og einnig er íþróttafélag og leikfélag. En pólitík hefir komist 
inn í Háskólann eins og í flestu á íslandi. Það eru fjögur starf- 
andi pólitísk félög í Háskólanum (eins mörg og flokkarnir eru). 
Á haustin eru pólitískar kosningar til stúdentaráðs, það er 9 
manna nefnd sem sér um hagsmuni stúdenta, og bjóða þá öll 
pólitísku félögin fram menn til kosninga. Þá er fjör í skólanum 
og hiti í öllum mönnum, rétt eins og þegar er verið að kjósa á 
Alþingi. 

Eg hefi nú reynt að lýsa, að litlu leyti, Háskólanum heima 
á Fróni, sem eg hef verið svo lánsamur að kynnast og vona að 
þið, lesendur góðir, megið lesa þetta ykkur til gagns og gamans. 

V. Emil Guðmundson 



Háskóli Islands 


17 








Drög til kirkjusögu íslendinga í Vesturheimi 


UNITARISMINN 

“Úr opnaðri jörðinni uppspruttu menn 
með andlitin moldug og sveitt. 

“Alt samlandar þínir”, kvað sveitungi minn: 

“jafn sauðþægir, löghlýðnir menn. 

Að vinna okkar námur, er vænlegast fólk, 
sem við höfum náð hingað enn.” 

“Eg trúi því naumast. Þeir ólust”, kvað eg, 

“þó upp yfir jörð þessir menn; 

Þeir þola ekki að kviksetjast, klóra sig upp 
úr kreppunni og skurðunum senn.” 

Þannig lýsir Stephan G. Stephansson ásigkomulagi og út- 
liti íslendinga í Winnipeg, á frumbýlisárunum. Þá var helzta 
atvinna þeirra að grafa skurði til vatns og saurrenslu fyrir aðra 
borgarbúa. Sjálfri sóttu þeir neyzluvatn sitt í brunna og urðu 
að notast við út í salerni. Þetta var óbrotin en erfið vinna og 
eðlilega illa launuð. Til annars þóttu fslendingar naumast not- 
andi. Þeir voru vankunnandi í vinnubrögðum Vesturheims og 
málhaltir á tungu landsverja. Þessvegna urðu þeir að sæta þeirri 
atvinnu er þeim bauðst: að moka aur í sumarhitum og aka 
brenni í vetrarveðrum. 

Brátt tóku þeir samt að klóra sig upp á bakkann, eins og 
sjáandinn spáði. Hörð reyndist þeim samkepnisbaráttan og 
krafði bæði dirfsku og dáða. Það reyndist afar erfitt að sann- 
færa fólk af enskum uppruna um þau sannindi, að fslendingum 
væri trúandi til nokkurra vandaverka, að þeir gætu stundað 
trésmíðar, hlaðið múrsteinum, lagt vatnsleiðslur eða málað hús. 
Fyrsta stigið var að komast úr skurðunum, þótt ekki væri nema 
til að kraga kjallara og steypa húsgrunna. Þaðan smá þokuðu 
þeir sér svo upp í félagsskap hinna faglærðari byggingarmanna. 
í fyrstu fengust þeir við að hræra steinlímsblöndu en svo var 
þeitn trúað fyrir að steypa veggi. Fyrst báru þeir efnið til 
timbursmiða, svo var þeim fengin sög og hamar. Fyrst báru 


18 


þeir kalkblönduna til múrara, síðar lærðist þeim að raða tígul- 
steinum í veggi. 

Það þótti þá, og það að réttu, heiður að heita húsasmiður, 
múrari, veggfóðrari, málari og svo framvegis. Það leið heldur 
ekki á löngu þar til eftir íslendingum var sóst, sem húsagerðar- 
mönnum, á hinum miklu uppgangsárum Winnipeg-borgar. Þeir 
þóttu trúir og vandvirkir flestum fremur. Bráðlega fóru fslend- 
ingar að veita því athygli, að húseigendur hlutu miklu meiri 
ágóða en húsasmiðirnir. Þeim þótti það ekki viðeigandi að láta 
svo á sér græða og tóku sjálfir að byggja húsin upp á eigin 
reikning og síðar selja þau eða leigja. Eg held að óhætt megi 
fullyrða að fslendingar hafi tiltölulega bygt fleiri hús, miðað 
við mannmergð þeirra, en nokkur annar einn þjóðflokkur í 
Winnipeg. Margt af þessum byggingum eru fjölbýlis hallir, 
regluleg stórhýsi. Er mikill fjöldi af þeim í borginni. Slíkar 
byggingar eru reistar í gróðaskini og oftast lítt hirt um útlit 
þeirra. Kemur andleysi auðhyggjunnar kanske óvíða betur í 
ljós en í þessum ferlegu húsakössum. Stinga þeir mjög í stúf 
við hin smærri íbúðarhús, sem eru stundum mjög snotur. Eg 
he'ld það megi nokkurn vegin þekkja þau hús frá öðrum, sem 
íslendingar hafa bygt. Þeir reyna hér um bil æfnilega að snotra 
þau eftir sínum smekk, og tekst oftast vel. Eg held það engar 
ýkjur, að Winnipeg-borg myndi þó ennþá útlits lakari ef ís- 
lendingar hefðu engan þátt tekið í bygging borgarinnar. Það 
er líka sjónar munur á vesturbænum þar sem flestir íslendingar 
búa og sumum öðrum hlutum borgarinnar. 

Atvinnulega hefir langrnest kveðið að fslendingum sem 
húsasmiðum og byggingarmönnum í Winnipeg. Auðvitað hafa 
þeir, næstum frá öndverðu, stundað fleiri atvinnuvegi. Það 
þótti hagkvæmt að hafa enskumælandi íslendinga, sem burðar- 
sveina eða meyjar, þegar fslendingum tók að fjölga í bænum. 
Sjálfir tóku þeir líka snemma að reka verzlun þótt kaupmenska 
þeirra hafi oftast verið í fremur smáum stíl. Margir komust að 
skrifstofustörfum, enda gat komið sér vel að nota þá sem túlka 
við tækifæri. 

íslendingar, þrátt fyrir fátækt sína, létu undir eins á frum- 
býlis árunum börn sín ganga á æðri skóla en sumir þeirra yngri, 
er að heiman komu, brutu sér mentabrautir með miklum dugn- 
aði. Gátu íslendingar sér mikinn orðstír fyrir námshæfileika 
og lærdómsástundun og áunnu sér mörg verðlaun. Síðar út- 


19 


breiddu þessir menn frægð sína og íslendinga yfir höfuð, sem 
kennarar, læknar, lögmenn og prestar. Margir af ágætustu 
læknum borgarinnar voru þá og eru enn af íslenzku kyni. 

Að komast áfram og verða að manni, var hugsjón og þrá ís- 
lendingsins í stórborginni, engu síður en annarstaðar. 

Þeim tókst þetta í Winnipeg engu síður en annarstaðar. 
Þróttur og framsækni landans hefir óvíða komið betur í ljós en í 
þeirri harðvítugu baráttu er Winnipeg íslendingar þurftu að 
heyja fyrir tilveru sinni og frama í samkepni margra þjóðflokka. 

Þarna var líka meira eftir þeim tekið en í strjálbygð lands- 
ins og þar fyrst áunnu þeir sér þann orðróm, að vera beztu inn- 
flytjendur frá Evrópu og meðal nýtustu borgara þjóðfélagsins 
síðar meir. 

Þeir létu snemma til sín taka um ýms menningarmál, svo 
sem bindindi og kvenfrelsi. Urðu þeir á mörgum framsóknar 
sviðum hinir mestu atkvæðamenn og þótti hérlendu fólki, sem 
áhuga hafði fyrir þeim málefnum hinn mesti liðsauki að fs- 
lendingum. Engin þjóðflokkur hefir lagt bindindishreyfing- 
unni slíkt lið sem íslendingar og í kvenréttindamálinu voru 
þeir engu síður drjúgir til sóknar. Var kvenréttinda blaðið 
Freyja, undir ritstjórn Sigfúsar Benidiktssonar skálds og Mai- 
grétar Benidiktssnoar skáldkonu, einasta málgagn þeirrar hreyf- 
ingar í Vestur Canada. Hefir menningar starfsemi þeirra hjóna 
verið minna metin en hún verðskuldar. 

Winnipeg-búar tóku líka forystuna í sérmálum fslendinga 
af Dakota-búum bráðlega. Þau mál voru einkum trúarlegs og 
þjóðernislegs eðlis. í Winnipeg hafa löngum þjóðræknir íslend- 
ingar búið og svo var með helztu foringja þeirra á fyrri árum: 
dr. Jón Bjarnason og dr. Rögnvald Pétursson. Er stundum 
nokkuð erfitt ao greina hvert meira réði, áhugi þeirra fyrir 
þjóðernismálum eða kristindómi, þegar dæma skal gerðir þeirra 
og stefnur. 

Þótt báðir þessir foringjar, og ótal fleiri Vestur-íslendingar 
væru manna þjóðræknastir, fór því samt fjærri, að þeir vildu 
vanrækja að nema hvað sem þeim mætti helzt til hagsbóta verða 
af hérlendum, og semja sig í ýmsu að þeirra háttum. Þeir voru 
nógu skynsamir til að skynja, að fslendingum mátti ekki annað 
hlýta. í þessu fylgdu þeir fordæmi sinna frænda. Það var hátt- 
ur víkinganna hvar sem þeir námu land, á Englandi, frlandi, 
Skotlandi, í Normandíu, á Frakklandi, í Hólmgarði, á Rúss- 


20 





landi eða Sikiley, að nema tungu og semja sig að siðum lands- 
búanna en halda þó ávalt nokkru af ættareinkennum sínum. Ein- 
mitt þessvegna juku þeir ávalt sína eigin menningu og auðguðu 
jafnframt kjörlandið nýjum andlegum verðmætum. 

f trúmálum tóku landnemarnir fljótlega eftir því, að hér 
voru margir trúflokkar. Vildu þeir eitthvað af öllum læra en 
hafa það, sem þeim virtist bezt frá hverjum. 

Þess verður hér að geta, að íslenzkir þjóðkirkju siðir voru 
aldrei notaðir án breytinga hér vestra. Jafnvel séra Jón Bjarna- 
son breytti messuforminu eftir eigin geðþótta og til meira sam- 
ræmis við helgisiði hinnar hérlendu, lútersku kirkju. Hann 
aflagði suma íslenzka kirkjusiði, en lagði miklu meiri áherzlu 
á játningar kirkjunnanr en tíðkaðist í hans tíð heima á íslandi 
Mörgum féll þessi breyting afar illa. Nokkrir söknuðu prests- 
skrúðans og tónsins úr tíðagerðinni, fanst hún firt öllum helgi- 
blæ. Öðrum þótti á frelsi sitt gengið með þessari bindingu og 
virtist það hégómi einn að þylja þær kreddur, sem almenning 
skorti vitaskuld guðfræðilega þekkingu til að skilja. 

Fjöldi manna fjarlægðist kirkjuna og gerðist harla sinnu- 
laus um öll trúarefni; samt hraus fleirum hugur við, að slíta sig 
úr öllum tengslum við kristindóminn. Fóru þá ýmsir að leita 
fyrir sér og lentu við það í ýmiskonar trúfélögum. Vitanlegt er 
nú að fslendingar eru finnanlegir í þessum trúarbragða flokk- 
um: Mormóna, Öldunga, Sjöunda dags aðventista, Biblíu- 
stúdenta, Kristilegra vísinda, Skírarar, Meþódista, Guðspekinga, 
Öndunga, Rósacrusians og fleirum. Munauðið að finna íslenzka 
áhrifamenn og konur í öllum þessum trúfélögum. 

Langflestir fslendingar, sem fjarlægðust Lúterskuna gerð- 
ust Únitarar. f þeim trúflokk fundu þeir það lífsviðhorf, sem 
lang bezt átti við trúaráhyggju þeirra og innræti. 

Heitið Únitari er komið frá latneska orðinu uno, sem þýðir 
einn, eða hinn eini, og bera Únitarar þetta nafn til aðgreiningar 
þeim'trúflokkum, sem trúa á þrenninguna eða enn fleiri guði. 
Alment hefir verið svo álitið, að Únitarisminn sé frábrigði frá 
hinni upphaflegu þríeindar kenningu kirkjunnar en þetta stafar 
af vanþekkingu á sögu frumkristninnar. Þrenningar kenningin 
kemur ekki til greina í fyrstu kristni. Þess munu engin dæmi, 
að Kristur væri dýrkaður sem guð á fyrstu öldum kristninnar 
enda myndi slíkt hafa verið Gyðingum ógeðfelt því þeir eru og 
voru ákveðnir eingyðis trúarmenn. Að vísu munu menn hafa 


21 



beint bænum sínum til Krists, sem meðalgangara milli guðs og 
manna, ekki ósvipað því sem enn á sér stað með kaþólska er 
ákalla guð fyrir milligöngu Maríu meyjar og dýrðlinganna. Þrí- 
eindar kenningin er fyrst rökstudd í ritum Tertulliusar kirkju- 
föðurs er uppi var um 200 árum eftir Krists fæðingu. Tertullian 
hafði verið heiðinn lögfræðingur í Kartago-borg í Norður- 
Afríku áður en hann tók kristni. Er þríeindar kenningin lík- 
legast upptekin til að samræma eingyðis trú Gyðinga og fjöl- 
gyðistrú heiðingjanna. Hvað um það, Tertulilius kvartar um að 
fólkið geti ómögulega trúað því, að einn og þrír séu hið sama, 
til þess, kvað hann lýðinn skorta heimspekislega mentun og 
þankafar. Því fór líka mjög fjærri, að allir guðfræðingar gætu 
fallist á þessa kenningu. Heiftugar deilur risu milli leiðtoganna 
og klufu þær kirkjuna. Voru margar trúarjátningar samdar, 
sem áttu að úrskurða hvernig kristnum mönnum bæri að trúa á 
Krist, sem guð. Af þeim eru þessar helztar: hin svonefnda 
Postullega játning viðtekin af kaþólsku kirkjunni seint á ann- 
ari öld e. K., (þar sem flestir munu við hana kannast þarf ekki 
frekar að geta hennar hér) ; Nikeu-játningin, fyrst viðteikin á 
kirkjuþinginu í Nikeu árið 325, síðar samþykt nokkuð breytt á 
kirkjuþinginu í Miklagarði árið 381, enn síðar samþykt með 
meiri breytingum á kirkjuþinginu í Kalsadóníu 451; Aþanesias- 
arjátningin svo nefnda, uppruni hennar er óþektur nema hvaö 
menn vita nú með vissu að hún var ekki samin af Aþanasíusi frá 
Alexandríu, líklegast upprunnin í Suður-Frakklandi á fimtu eða 
jafnvel sjöttu öld e. K. 

Hversvegna voru nú allar þessar játningar samdar? Af því 
að kirkjuhöfðingjarnir vildu staðfesta trúna á Jesú sem guð. 
Það er athyglisvert að kenningin um guðdóm Krists er þunga- 
miðjan í öllum þessum játningum og meiri áherzla lögð á hana 
í þeim síðari en í þeim fyrri. Guðfræðingarnir gátu ekki unað 
við postullegu trúarjátninguna til lengdar af því hún gaf ekki 
nógu skýr ákvæði um guðdóm Jesú. Nikeu-játningin er nú raun- 
ar endurtekning og útfærsla postullegu játningarinnar, en hún 
leitast við að útskýra kenninguna um guðdóm Jesú notokuð 
nánar. Svo bætir hún einni þýðingarmikilli grein við hina 
gömlu játningu, að menn verði ekki sáluhólpnir án skírnarinnar. 
f Aþanasias-játningunni er fyrst alvarleg tilraun gerð til þess 
að útskýra þetta trúaratriði út í yztu æsar en fyrir bragðið verð- 
ur hún sérstaklega þrungin af hugsunar blekkingum og gífur- 
legustu mótsetningum. í tíundu greininni er sagt að Kristur sé 


22 



til frá upphafi eins og guð faðir, en í 22. grein er hann getinn 
af föðurnum og frá honum kominn. Hvernig getur nokkuð 
verið getið sem altaf hefir verið til og hvernig getur faðir fram- 
leitt son nema hann sé sínu eigin barni eldri? f fimtu greininni 
er sagt að guð-faðir sé ein persóna, sonurinn (Kristur) ein per- 
sóna; Heilagur andi ein persóna en í 12., 14. og 16. greininni er 
skýrt fram tekið að um einn guð, einn skapara, eina eilífa al- 
heimstilveru sé að ræða. Játningin tekur skýrt fram í 25. grein, 
að einn komi ekki á eftir öðrum heldur hafi allir verið til frá 
upphafi. Samt segir játningin, þrátt fyrir hina marg ítrekuðu 
staðhæfingu, að: Kristur hafi verið “Omo-oudios tou patros 
(altaf hjá föðurnum). Samt er hann föðurnum fæddur og gefið 
í skin að Heilagur andi sé frá syninum (dia ten pros ton eon 
idi-ot-eta). 

Svo klyngir játningin út með því, að segja, að þessu verði 
menn að trúa vilji þeir hólpnir verða. Margir létu líf sitt af því 
þeim var ómögulegt að aðhyllast þrenningar kenningu kir'kj- 
unnar og þessi játningar grein hefir ollað meiri styrjöldum en 
nokkur önnur kennisetning kirkjunnar. 

Nútíðar Únitarisminn byrjar tilveru sína með trúboði og 
ritstörfum ítalska fræðimannsins Fastusar Sicinusar, sem er 
fæddur 1539. Hann stofnaði fjölmenna söfnuði í Póllandi á 
ofanverðri sextándu öld. Var únitariskur háskóli stofnaður í 
Rakow-borg og prentsmiðja starfrækt. Eins og við var að búast 
snerist kaþólska kirkjan gegn þeim og tókst loks eftir langa og 
harða baráttu, að stemma stigu fyrir útbreiðslu hins únitariska 
kristindóms, með hryllilegum ofsóknum. Frá Pólandi breydd- 
ist Unitarisminn út til annarra landa. Náði hann enkum föstum 
rótum í Transylvaniu á Balkanskaga og þar eru enn fjölda 
margir únitara söfnuðir þrátt fyrir alda langar ofsóknir. Únit- 
arisminn hefur líka náð öruggri fótfestu í Höllandi og á Eng- 
landi. Vóru margir af gæðingum Englands svo sem ísak New- 
ton þeirrar trúar. Ef til vill er únitara kirkjan hvergi sterkari, 
í Evrópu, en í Tékkó-Silóvakíu og er hún þar í hröðum uppgangi. 
Hinn mikli stjórnmála maður Thomas Masaryk, af mörgum tal- 
inn faðir hinnar endurbornu Tékkóslóvakíu, var únitari. Út- 
breiðsla hennar, sem stendur, er þó ef til vill einna mesta í Asíu. 
Hún á marga áhangendur í Indlandi og í Kína. í Fi'lipusareyj- 
um var árið 1902 stofnuð sjálfstæð kirkja af fólki, sem yfirgaf 
hina katólsku þjóðkirkju. Stofnendur þessarar kirkju voru 


23 


tveir fyrverandi biskupar í katólsku kirkjunni: Gregorio Agli- 
pay Labayen og Don Isabelo de los Reyes. Mun þessi kirkja nú 
telja um tvær miljónir sálna. Trúarjátningu hefur þessi kirkja 
enga, fremur en únitara kirkjur í öðrum löndum, en enkunar- 
orð þessarar kirkju er mjög í samræmi við únitariskar trúar- 
skooanir, enda telja þeir sig únitara. Yfirlýsingin hljóðar þann- 
ig: “Biblía y Ciencia, Amor y Libertad. (Biblían og visindin, 
kjærleikurinn og frelsið). Þess má samt geta, að Aglipayan 
kirkjan í Fi'lipusareyjum notar ýmsa helgisiði katólsku móður- 
kirkiunnar en leggur oftast alt aðra þýðingu í þær athafnir. 

Fróðir menn telja um 20 miljónir únitara í heiminum, sem 
stendur. Frá Englandi barst Únitarisminn vestur um haf. 
Joseph Priestley, vísindamaðurinn frægi varð fyrstur manna 
til að boða þá trú í þessari álfu. Priestley er frægastur fyrir 
rannsóknir sínar á efna samsetningu andrumsloftsins. Fann 
hann við þær rannsóknir súrefni loftsins fyrstur manna. Hann 
var einnig prestur ensku þjóðkirkjunnar og sem guðfræðingur 
tók hann snemma að aðhillast únitariskar trúarskoðanir, að 
hætti margra enskra fræðimanna. Sætti hann brátt ofsóknum, 
af hendi síns safnaðar fólks. Það grunaði hann um galdra og 
þótti prédikanir hans og trúarstefna ókristileg. Gerði það hon- 
um aðsúg og eyðilagði áhöld hans öll. Varð hann nú að flyja 
sitt föðurland og leitaði hælis fyrir vestan haf. Hann lét sér. 
sem flestir únitarar alt réttlæti varða og var einn af þátttakend- 
um kommúnista nýlendunnar í Norðumberlands-héraðinu í 
Pennsylvania. Sömuleiðis stofnaði hann fyrsta únitara sofnuð- 
in í Ameríku um aldamótin átján hundruð. Hann lézt árið 1804, 
heiðraður og virtur af vísinda og frjálstrúarmönnum 1 öllum 
löndum. Rithöfundurinn og vísindamaður frægi, Thomas 
Huxley, hefir þetta um hann að segja: “Hann var uppreisnar- 
maður í þrælkuðum heimi, villutrúarmaður í hjátrúarfullum 
heimi og þessvegna réttnefndur dýrðlingur”. Margir af fræg- 
ustu vísinda mönnum og heimspekingum í hinu unga lýðveldi 
gerðust brátt vinir hans svo sem Benjamin Franklin og stærð- 
fræðingurinn dr. Richard Price. Náði þessi nýja trú brátt mik- 
illi útbreiðslu. Einkum voru það rithöfundar, skáld og menta- 
menn er snérust til hinnar nýju trúar. 

Svo fyrirferðar miklir voru þeir í andlegu lífi álfunnar, að 
fslendingar hlutu að verða þeirra varir, undir eins og þeir fóru 
að kynnast bókmentum og sögu kjörlandanna. Læsu menn heim- 


24 


speki rákust þeir á slíka höfuð snillinga sem: Emerson, Mart- 
ineau, Thoreau og vissu brátt að þeir voru únitarar. Landin er 
gefin fyrir ljóðmæli og tók að lesa helstu skáldin og varð þess 
undir eins var að flest þeirra voru únitarar: Longfellow, Low- 
ell, Holmes, Bryant, Taylor og Studdard. Sama var að segja 
um skáldsagna höfundana frægu: Hawthorne, Taylor, Helen H. 
Jackson, Breta Harte og ótal fleiri; Þetta voru alt únitarar. 
Sama var um helztu vísindamennina: Agassiz, Burroughs, 
Steinmatz. Vildu þeir lesa um sögu landsins eða annarra þjóða 
lásu þeir helzt bækur eftir þá Parkmann, Prescott og fleiri. 
Allir voru þessir stórfrægu amerísku sagnfræðingar únitarar. 
Þeir höfðu ekki einungis skrifað sögu, heldur höfðu margir 
únitarar átt drjúgan þátt í því að mynda þá sögu. Sumir af á- 
gætustu forsetum Bandaríkjanna svo sem: Jefferson, John 
Adams og sonur hans John Quincy Adams höfðu verið únitar- 
ar. Auk þeirra voru slíkir þjóðskörungar, sem: Webster, Sumn- 
er og Julia W. Howe, únitarar. Allsstaðar höfðu þeir látið að 
sér kveða. Bindindis frömuðirnir: Kirkland, Letrup, Pierce og 
Abbot voru allir þeirrar trúar. Úr engri kirkju höfðu jafn marg- 
ir komið til að berjast á móti þrælahaldi. Enginn gat lesið um 
þá baráttu án þess að heyra nafn slíkra únitara, sem: Chann- 
ings, Parkers, Gennets, Edmonds Quincy’s, Shadwicks og flr. 
í kvennréttinda baráttunni stóðu slíkir skörungar sem: Lady 
Stanton, Susanna B. Antony, Lucy Stone, Juia Ward Howe og 
Louisa M. Alcott í fylkingar broddi, og þær voru allar únitarar. 
Engin getur sér fróðleiks aflað um amerískar menningar og 
mentunar framfarir án þess að kynnast: Horace Mann, Noah 
Webster, J. S. Buckmaster og Edward Everett. Einnig þeir 
voru únitarar. 

Maður kom til Jesú og spurði: “Hvað á eg að gera til þess 
að öðlast eilíft líf ?” Jesús svaraði hiklaust: “Þú átt að elska guð 
og náungann”. Á þessa guðfræði hafa allir sannir únitarar fall- 
ist. Þeir hafa enga aðra. En hver er eiginlega þýðing þessara 
orða, “að elska guð og náungann”. Að elska guð er að elska hið 
æðsta góða, m. ö. o. að halda trygð við sínar háleitustu hugsjón- 
ir. Hitt ákvæðið, að elska náungann, hefir Kristur sjálfur út- 
lagt. Fyrst tekur hann alveg af skarið með því að segja: “sá 
sem segist elska guð en hata mennina er lygari, þ. e. a. s. sjálfs- 
blektur. (Já, hvernig er hægt að vera hugsjónamaður og mann- 
hatari?) í öðru lagi sýnir hann hinn virka mannkærleika í 


25 





dæmisögunni um hinn miskunsama Samverja. Menn gleyma 
oftast því sem hann ennfremur sagði við hinn spyrjandi ungling 
fáum augnablikum síðar: “Láttu af hendi eignir þínar allar og 
fylgd þú mér”. Þetta var siðfræðin, sem Kristur kendi. Sú sið- 
fræði byggist á alt öðrum grundvelli en siðfræði peningamenn- 
ingarninar. En það er peningamenningin, ekki hin kristna 
bræðralags menning, sem setið hefir að völdum í heiminum um 
tvö þúsund ára s'keið, og lengur þó. Hér um bil alt starf kirkj- 
unnar hefir gengið til þess að samræma Kristsmenningu og fjár- 
málamenninguna, en Kristur sagði: “Enginn kann tveimur herr- 
um að þjóna, guði og Mammon.” 

Beztu og kristnustu sálirnar í öllum kirkjum hafa skilið 
þetta og einmitt af því að únitarar hafa verið tiltölulega vel 
kristnir hafa hlutfallslega svo margir mannvinir og mannlífs 
endurbóta menn komið úr þeirra flokki. Verða hér aðeins 
nokkrir nefndir og þó ekki nema í Ameríku: Tanners var 
óþreytandi í því að mæla máli Indíána hér í álfu og áorkaði 
miklu til að bæta hag þeirra. Dorothea Dix var á sama hátt tals- 
maður þeirra er í fanegslum búa og verulegt endurbóta og mann- 
úðarstarf á þeim sviðum byrjar fyrst með hennar elju og starf- 
semi; enda var hún stundum nefnd úngfrúin með engilhjartað, 
af sínum samtíðar mönnum. Ephraim Peabody var jafn ótrauð- 
ur til að betra uppeldiskjör fátækra og umkomulausra barna. 
Dr. Samuel Howe varð fyrstur manna í Ameríku, til að stofna 
blindra hæli. Þannig mætti lengi telja. Auðvitað eru slíkir 
mannvinir finnanlegir í öllum kirkjudeildum en þegar sagt 
verður: “Komið, þér hinir blessuðu föður míns og takið að erfð- 
um ríkið, sem yður var fyrirbúið frá grundvöllun heimsins, því 
hungraður var eg og þér gáfuð mér að éta, þyrstur og þér 
gáfuð mér að drekka, nakinn og þér klædduð mig, sjúkur og 
þér líknuðu þér yfir mig, fangelsi og þér vitjuðuð mín”, munu 
margir únitarar finnast í þeim flokki. 

Professor Ellsworth Huntington, við Yale-háskólann, er ís- 
lendingum að góðu kunnur því hann skipar okkur heiðurssess 
meðal hinna tilvöldu mannflokka. Hann gerir únitörum sömu 
skil og fullyrðir að áhrif þeirra til menningar og mannlífsbóta 
hafi verið hundrað og fimtugföld við tölu þeirra. 

Skiljanlega voru það fyrst og fremst hinir betur ment- 
aðri andans menn í hópi íslendinga, er veittu únitörum athygli. 


26 


Tveir þeirra hófu fyrst únitariskt trúboð meðal þjóðbræðra 
sinna. Þessir menn voru Björn Pétursson og Jón Ólafsson. 

Björn hafði verið áhrifamaður heima á íslandi og þing- 
maður síns kjördæmis um skeið, enda vel mentaður. Hér í Arne- 
ríku hafði hann kynst Kristofer Jansen, norska skáldinu og 
únitara prestinum. Fyrir áeggjan þessa vinar síns tók hann að 
hefja trúboðsstarfsemi meðal íslendinga í Winnipeg árið 1891. 
(Mun hans síðar nánar getið). Jón Ólafsson, gáfumaðurinn og 
ritsnillingurinn mikli, var þá hér vestra og studdi hann starf 
Björns af öllum mætti bæði í ræðum og riti. Hafði hann mikil 
áhrif hvar sem hann gekk að verki og á gengi únitara, á fyrstu 
árunum, honum ekki lítið að þakka. 

Áður lengra sé haldið er nú bezt að gera sér grein fyrir 
þessari “nýju trú” með samanburði á henni og hinni guðfræði- 
legu Lútersku, sem allir íslendingar, alt frá kaþólsku til þessa, 
höfðu verið uppaldir í. 

Fyrst myndi samt ráð ,að átta sig á því hvað felst í orðunum 
trú og trúarbrögð, því svo undarlega víkur því við, að þótt ís- 
lendingar hafi þrátt og einatt deilt um trúarbrögð hafa þeir 
mjög sjáldan reynt að gera sér rökrétta grein fyrir því hvað 
trúarbrögðin í raun réttri séu, uppruna þeirra og þroska. Trúar- 
brögðin eru rökræn ályktun eldri og yngri kynslóða um innra og 
dýpra eðli tilverunnar og sú ályktun er bundin við þá reynslu 
þekkingu, sem hver ein kynslóð hefir aflað sér. Hér með er 
auðvitað átt við bæði innri og ytri reynslu mannsins, bæði við 
ósjálfráðar hugkvæmdir, eðliskendir og tilhneigingar, og hina 
ytri ryenslu af sjón og þekkingu mannanna á sjálfri tilverunni. 
Nú er þekking manna mjög misjafnt farið frá einni kynslóð til 
annarar þar sem henni fer yfirleitt fram. Trúarbrögðin eru hins- 
vegar oftast mjög treg til að taka þessa þekkingar framför til 
greina og fastbinda sig tíðum við vanhelgaðar skoðanir, sem 
mótast hafa í mannvits rökkri umliðnra alda. Á öfugmáli tung- 
unnar kallast þetta oftast rétttrúnaður eða ef gríska orðið 
“orþodoxy” væri nákvæmlega útlagt hin beina trú. Aftur á 
móti eru frábrigðin, sem myndast þegar menn fara að gefa trú 
sinni tjáningu í samræmi við þekkingarstig sinnar samtíðar 
nefnd “heterodoxy”, hin frábreytta trú, en á mali kirkjunnar 
verður það oftast villutrú. 

Þetta er það sem aðskilur Lúterskuna og Únitariskuna fyrst 
og fremst að lúterski rétttrúnaðurinn miðast við þekkingarstig 


27 


miðaldanna yfirleitt en únitarisminn við nútíðar vísindamensk- 
una. Þessvegna eru þessar trúarskoðanir svo gjör ólíkar. Hug- 
myndir þeirra um guð og sköpunina, manninn og innræti hans, 
krist og kristindóm, tilgang lífsins og örlög andans, opinberun 
og trúraþekkingu, ber eiginlega hvergi saman. Annar átrúnað- 
urinn er vaxinn upp úr skauti löngu liðinna alda, hinn úr jarð- 
vegi nútíðarinnar, raunhyggjunnar. Hér með alls ekki meint að 
nútíðin hafni öllu sem er aldið að uppruna, slíkt væri gagnstætt 
allri sannri vísindamensku, en hún dæmir það eitt rétt satt og 
gott, sem reynist þannig í ljósi þeirrar þekkingar, er við höfum 
nú öðlast. 

Eg hef talsvert um það hugsað hvernig bezt og réttilegast 
mætti gera samanburð á lúterskri guðfræði og únitariskri trúar- 
stefnu. Mér finst eg hafa fundið þá aðferð með því að gera 
samanburð á því sem kent er í guðfræðaskólum þeirra, varðandi 
guð, manninn og veröldina. Þetta eru undirbúningsskólar fyrir 
prestaefnin, sem síðar eiga að kenna þessa trú í söfnuðum sínum 
og við alla unglingafræðslu. Vill þá svo heppilega til að eg hef 
notið nokkurrar fræðslu í lúterskum prestaskóla, auk þess sem 
mér var kent undir fermingu af lúterskum, og fremur aftur- 
haldssömum þjóðkirkju presti heima á íslandi. Um hann get eg 
fullyrt, að hann væri svo ráðvandur, að hann mun ekkert hafa 
kent mér, sem ekki væri í fylsta samræmi við trúarjátningar 
þjóðkirkjunnar. 

Það myndi íslenzkri alþýðu að litlu gagni koma, að rökræða 
hina háspekilegu guðfræði, enda verður hún öllum með öllu 
óskiljanleg nema maður jafnframt beri kensli á þann hugsunar- 
heim, sem hún eru uppsprottin úr; en að lifa sig inn í hann er 
erfitt eða jafnvel ómögulegt fyrir lærða, sem leikna nútíðar 
menn. 

Hvað kennir nú lúterskan um æðstu máttarvöldin? 

Hún kennir, sem flestir trúflokkar kirkjunnar, að guð sé 
bæði einn og þrennur. Áður var það venja guðfræðinganna, að 
styðja þetta nokkrum flóknum hugspekis rökum en nú er hin 
lúterska trúfræði hætt því og segir þetta óútgrundanlegt undur, 
sem engin mannleg hyggja fái skilið. Hún er enda meira, hún 
er gagnstæð allri rökréttri hugsun því ef einn er sama sem 
þrent, fernt eða fleira væri öllum staðreyndum varpað fyrir borð 
og ómögulegt að komast að rökréttri niðurstöðu. Öll heimspékin 
hryndi í hjóm og öll vísindi yrðu að hégómahjali. Á einhverjum 


28 





óváfengjanlegum sannindum verður öll mannleg röksýni að 
byggjast fyrst og fremst á stærðfræðilegum grundvelli. 

Þegar hugspekin tekur loftstökk út úr mannvitsheiminum 
grípur alþýðan til sinna ráða og einfaldar viðfangsefnið fyrir 
sér. Hún gerði það á þessu tilfelli með því að sundurleysa 
þrenninguna í þrjá persónuleika. Hver ein af þessum guðdóms- 
persónum hefir sitt ákveðna verkefni og sína sér eiginlegleika. 
í raun og veru er hinn kristni rétttrúnaður nú orðinn að hreinni 
og beinnri f jölgyðistrú, eða þó öllu heldur tvígyðistrú, þ. e. a. s. 
dvínandi Jehóva trú og vaxandi Kriststrú. 

“Öll ritningin er trúbok vorra, sem kristnir erum”, segir í 
lærdómskverinu. Frá Moses-bókum Gamla testamentisins, hefir 
réttrúnaðurinn hugmyndina um guðföður, sem skapara heímsins. 

Þar kom fram hin gyðingalega Jehóva hugmynd og í insta 
eðli sínu er hún ennþá furðu lítið breytt í hugmyndum almenn- 
ings. Samt hefir lútersk guðfræði orðið að gera tilslökun við 
vísinda hyggju þessa aldarfars og sníða guðfræða kenningar 
sínar um sköpunina nokkuð við hæfi hins mentaða heims. Sól- 
kerfis kenningar Kopernikusar voru hiklaust fordæmdar, sem 
óguðlegar og gagnstæðar ritningunni, ekki einungis af kaþólsku 
kirkjunni heldur einnig af hinni lútersku. Lúter fordæmdi 
hana, sem hina hræðilegustu villukenningu. Helzt svo lengi að 
allar rétttrúnaðar kirkjur háðu stríð á móti henni en nú hefir 
hún verið viðtekin í öllum kirkjudeildum, sem eg þekki til nema 
Missouri-synodunni í Bandaríkjunum. Þeir kendu, að minsta 
kosti fyrir þrjátíu árum síðan, að jörðin væri miðstöð vors 
hnattkerfis og að sólin þreytti hringrás sína kringum jörðina. 
Þeir kendu þá líka, að minsta kosti í sumum miðskólum sínum, 
að jörðin væri fllatmynduð. Hvert þessari skoðun er enn haldið 
fram í skólum Missouri-synodunnar veit eg ekki, en eg held 
mér sé óhætt að fullyrða, að hún hefir ekki verið kend í kirkju- 
skólum lúterskra manna, yfirleitt, síðustu tvo til þrjá manns- 
aldrana. 

Presturinn, sem uppfræddi mig til fermingar kendi, að guð 
hefði skapað heiminn á sex dögum og gaf enga útskýringu á því 
frekar. Hann sagði líka, að samkvæmt ritningunni, væri heim- 
urinn ekki nema liðlega sex þúsund ára gamall. f prestaskólan- 
um var aftur á móti að því halllast að jörðin myndi æfa gömul 
og að átt væri við aldir en ekki daga þegar talað væri um sköpun 
heims sem fulllokinni á einnri viku. Samt var fullyrt að guð 


29 , 




hefði tekið sér hvíld eftir að heimurinn væri fullmyndaður og 
að hann hvíldist enn frá því starfi. 

Af öllu þessu má ráða, að lúterskan hefir þó tekið allmiklum 
breytingum hvað sem öllum játningum líður. 

Engin vísinda skoðun kemur sér ver fyrir lúterska rétttrún- 
aðar guðfræði en Darwins kenningin um breytiþróun líftegund- 
anna. Þetta er þó ekki fyrst og fremst vegna þess, að hún kemur 
illa heima við frásögn biblíunnar um sköpunina, heldur miklu 
fremur vegna þess, að hún kollvarpar í einni svipan kenningunni 
um syndafallið. Eftir henni hefir lífið átt sér endalausa fram- 
fara sögu frá hinu lægra til hins æðra, bæði í dýraríkinu og eins 
í mannlífinu. Þessvegna gat maðurinn aldrei hrapað frá full- 
komnun til fordæmingar. Hann gat aldrei bakað sér útskúfun 
og reiði guðs. Þar af hlýtur aftur að Kristur gat ekki bætt fyrir 
það brot sem aldrei var drýgt. Framþróunar kenningin er með 
öllu ósamrýmanleg við lúterska guðfræði og guðfræði allra 
annara rétttrúnaðar kirkjudeilda. 

Það var því að vonum að lúterskir kenmmenn snerust önd- 
verðir gegn henni. Endurómur þessarar andspyrnu, gegn fram- 
þróunar kenningunni, gat að heyra í ritum þeirra séra Jóns og 
séra Friðriks ailt þangað til hinn síðartaldi tók sinnaskiftum, en 
hinn fyrgreindi hvarf af leiksviði lífsins. 

Menn í hinum stærri kirkjudeildum ráku sig brátt á þá 
staðreynd, að hér var við ramman reip að draga. í heimi vísind- 
anna hlaut kenningin algilda viðurkenningu og það svo, að 
engin kenslubók í líffræði var fáanleg, sem ekki væri á henni 
bygð. Þeir neyddust jafnvel til að kenna hana í hinum lútersku 
lærðuskólum (colleges). Enn í dag eiga guðfræða kennararnir 
næsta erfitt með hana og eru nú farnir að linast í mótspyrnunni. 
Ritgerðir á móti henni hef eg ekki lesið á síðustu árum, þó kunna 
þær að finnast í lúterskum kirkjuritum. Þegar eg stundaði guð- 
fræðanám við héiilendan prestaskóla árin 1914 til 1918, voru al- 
varlegar umræður háðar um málið og létu nemendur sízt hjá 
líða, að benda kennurunum á þá erfðileika sem þeir reyndu, að 
samrýma það sem þeir hefðu lært við það sem þeir væru nú að 
læra. Er mér ein kenslustund sérstaklega minnisstæð. Þá komst 
kennarinn þannig að orði: “Við höfnum nú reyndar ekki fram- 
þróunarkenningunni með öllu þótt við að hinu leytinu neitum 
því að maðurinn hafi vaxið upp úr dýraríkinu. Við verðum að 
halda því ákveðið fram, að hann hafi verið sérstaklega skapaður, 


30 



enda þótt hinar lægri líftegundir kunni að hafa þroskast hver af 
annari. Þessu verðum við að halda fram, því annars myndi lítið 
verða eftir af lúterskum trúarkenningum, við yrðum þá allir ný- 
guðfræðingar eða únitarar.” f kaþólskum kirkjuritum hefi eg 
rekist á all einkennilega skoðun varðandi þetta mál. Þar er því 
haldið fram, að um tvennskonar opinberun á tvennskonar sann- 
leika sé að ræða: hina óæðri og vísindalegu og hina æðri guðs 
opinberun og trúarlegu. Menn geta fallist á framþróunarkenn- 
inguna og ætterni mannsins samkvæmt henni sem vísindalega 
hérréttri, en samt sem áður haldið sig við sérstaka sköpun 
mannsins, samkvæmt ritningunni, sem æðri sannindum fyrir 
sérstaka guðs opinberun. Álíka skoðun hef eg rekið mig á hjá 
einum lúterskum prófessor í guðfræði. 

Auðvitað er þetta bara undanfærsla og sjálfsblekking. 
Sannleikurinn er aldrei nema einn í hverju máli og hann getur 
aldrei orðið sjálfum sér sundurþykkur. 

Aðal erfiðleiikar lúterskrar guðfræði, nú á dögum, stafar 
alls ekki frá andstæðum guðfræðakenningum annara kirkju- 
deilda, hvert sem þær eru frá únitörum eða öðrum; heldur frá 
þeim erfiðleikum, sem hin aldna guðfræði á í því að samræma 
sínar kenningar, sem uppruna sinn eiga til eldfornrar heims- 
hyggju, viðurkendum vísinda staðhæfingum nútíðarinnar. 

Þetta kemur hvað greiniilegast fram í því að þurfa að gera 
hina gyðinglegu guðhugmynd frambærilega fyrir fólkið í sam- 
tíðinni. 

Guðsmynd kristninnar er í fyr-stu tekin frá Gyðingum og 
klædd í hugsjónaskrúða frumstæðrar en ásælnrar landvinninga 
þjóðar. Jehóva var þeim ekki einungis skapari heimsins heldur 
líka stjórnari hans og konungur, einkum þó stjórnari og kon- 
ungur ísraelsmanna. Hann leiddi þá á herferðum og gaf þeim 
sigur í orustum. Þegar þeir höfðu brotist til valda og hertekið 
landið setti hann þeim stjórn og lög. Hann er í fyrstunni her- 
foringi síns lýðs, síðar konungur, þá siðameistari og að lokum 
verndari og ráðanautur. í hinum elztu sögnum biblíunnar heim- 
sækir hann ættfeðurnar, situr till borðs með þeim og ræðir við 
þá um heimilishagi þeirra og fjölskyldulíf. Síðar birtist hann 
einungis hinum útvöldu endrum og sinnum og enn síðar opin- 
berast hann einungis í nokkrum yfirnáttúrlegum kraftaverkum 
eða með innblæstri andans hjá spámönnunum. Að síðusut hverf- 


31 


ur hann mannkyninu að rnestu að sýnilegum og sannanlegum 
návistum. 

Að vísu kennir lúterskan að guð sé andi og þar sem talað er 
um augu hans og eyru o. s. frv., beri að skoða það í óeiginlegri 
merkingu. Samt verður mönnum nokkuð gjarnt að hugsa um 
hann í mynd þeirra sagna, sem þeir hafa frá öndverðu kynst; í 
mannlegu persónugerfi. Þannig verður hann, í hugsun fólksins, 
sem sá er sér sig um hönd, breytir sínum ákvörðunum, reiðist og 
sýnir afbrýðissemi. 

Án þess að þessa sé gætt verður lútersk guðfræði með öllu 
óskiljanleg. Sem mannlegur guð og dómari dæmir hann heim- 
inn í sekt fyrir óhlýðni við sig, í syndafallinu. Til að breyta 
þeim dómi þurfti glæpurinn að gjaldast og var goldin með fórn- 
ardauða Krists á krossinum. 

Frá þeirri stundu tekur hin gyðinglega guðs-hugmynd að 
rýma sæti í mannlegri hyggju og hin ljúfari og geislamagnaðri 
mynd Krists, að taka þar varanlegt sæti. Spursmálslítið er þetta 
eins af höfuð ástæðunum fyrir kenningunni um algerðan guð- 
dóm Krists; hún er sprottin af þörfinni, að losna við hina hörðu 
og ströngu Jehóva guðsmynd Gyðinganna. Með Kristi er rétt- 
lætisvitund Israelsmanna, eins og hún birtist í hinum þrótt- 
miklu kenningum spámannanna, hafin upp í drottinveldi kærleik 
ans, í hinni mildu og mannúðlegu ásýnd Krists. Hinn spámann- 
legi prédikunarmáti hljómaði síðast og bezt í íslendinga eyrum 
í stólræðum Jóns Vídalíns. Hið kristna lífsviðhorf kemur aftur 
á móti bezt fram í ræðum slíkra ágætispresta sem Haraldar 
Nielssonar, Páls Sigurðssonar, Matthísaar Jochumssonar og 
Jónasar Jónassonar. Hinsvegar hafa sálmar Hallgríms túlkað 
hið lúterska rétttrúnaðar viðhorf með mestri snild. Þetta hafa 
verið hinir eiginlegu kennifeður vors fólks, en alls ekki hinir 
þurstrembnu guðfræðingar. Guðfræðin hefir að mestu leyti 
legið utan og neðan við hugsana heim íslenzkrar alþýðu. ís- 
lenzkir sálmar og íslenzk orðatiltæki hafa fundið viðeigandi 
tjáning á þessari alþýðutrú. Kristur verður bróðirinn bezti og 
gegn um hans helga hjarta í himininn upp þeir litið fá. 

Við útgeislandi ljóma hinnar hjartfólgnu Kristmyndar 
græðist mannkyninu nýjar og fegri hugsjónir og vegna þeirra 
hugsjóna, og þeirra einungis, má skoða kristnina sem fegurstu 
trúarbrögðin, sem heimurinn hefir ennþá eignast. f þeim skiln- 
ingi hefir kristindómurinn orðið fjörgjafi nýrrar menningar — 


32 


en óðar en maður hefir slept orðinu “nýrrar menningar” hreyfir 
sannlei'kskendin mótmaelum. Höfum við þá eignast nýja menn- 
ingu? Ef Kristur er í virkileikanum vegur til himinsins heim, 
og ef hann hefir verið opinberaður í allri sinni fu'llkomnun fyrir 
heiminum af kirkjunni, í átján aldir, hversvegna er hann þá 
ekki nú herra þessa heims, hversvegna þá er heimurinn ennþá 
bersýnilega fremur heiðinn en kristinn í framferði sínu og 
innræti ? 

Þegar maður tekur að gefa þessu gaum birtist manni önnur 
mynd af Kristi, blóðfórnarmynd, sem birtir bræði guðs. Þarna 
gætir aftur áhrifanna frá hinni fornu, gyðinglegu guðshug- 
mynd. Krist myndirnar verða því aðallega tvær; myndin af 
sláturslambinu, sem guði er gefið til friðþægingar, og myndin 
af Kristi, sem hinum guðdómlega manni er í persónulegri tign 
sinni opinberar guðseðlið í manninum. 

Fyrri myndin er heiminum gefin í guðfræða ritum og játn- 
ingum réttrúnaðarins. Það er ekki langt síðan, að eg hlustaði á 
kaþóiskan prest, sem hélt því fram ökýrt og skorinort, að Krist- 
ur hafi í heiminn komið, ekki til að lifa, kenna og vera mönnun- 
um til fyrirmyndar heldur til þess að deyja og til friðþægingar 
fyrir erfðasynd mannkynsins. Þetta hefir líka oftast verið 
kenning lútersku guðfræðinnar, því guðfræðislega er lúterskan, 
og reyndar allur “rétttrúnaður” í nánasta skyldleika við hið 
kaþólska trúarviðhorf að nokkrum þýðingarmiklum pápiskum 
sértrúarkreddum sleptum. 

Hin kristsmyndin er grundvölluð á samstæðu guðspjöllun- 
um og nærð og fáguð af brjóstviti almenningsins í öllum löndum 
og ekki þó hvað sízt í hjörtum íslendinga, sem að náttúrufari 
eru, fyrst og fremst skynsemistrúar. 

Þessi ósamrýmanlegu trúarviðhorf hafa mjög dregið úr 
mætti kirkjunnar í trúboði sínu og ruglað ráð manna. Hin kenni- 
mannlega stétt hefir eytt altof miklum tíma í innbyrðis deilur 
út af gagnstæðum skoðunum um Krist til þess að beita sér með 
áhrifaþrótti fyrir aljarðar trúboði; auk þess hefir trúboð þeirra 
verið svo ósamhljóma, að heimurinn veit ennþá ekki hverju 
helzt má trúa. 

Það má segja lúterskunni það til hróss, að hún hefir lagt 
mjög mikla áherzlu á Kristtrúna og gert alt til að auka lotningu 
síns lýðs fyrir Kristi. Hinsvegar verður því ekki neitað, að 
sumt fólk í þeirri kirkju, og öllum “rétttrúnaðar” kirkjudeild- 


33 



um lætur oft og tíðum sér upphrópanir og játningar nægja. Þeir 
láta sér lynda, að dýrka hann sem guð en hitt láta þeir sét 
minna varða, hvað hann kendi og hvað hann var, sem manníleg 
fyrirmynd. Þetta á vita skuld ekki við nærri alla, og í öllum 
kirkjum finnast menn og konur, sem fyrir sitt andlega samfélag 
við Krist og hans hugsjónir, opinbera í veru sinni og verkum 
mátt kristninnar. Þetta á sér auðvitað líka stað í lúterskum sið, 
en hér fer sem oftast að bókstafurinn deyðir oft andann. 

Þriðja persóna guðdómsins, Heilagur andi, hefir aldrei 
hlotið persónugerð í trúarhyggju íslendinga, nema ef vera 
kynni hjá þeim fáu fslendnigum, er tekið hafa Hvítasunnutrii 
(Pentecosta'l"). Aþanasíusar-játningin kveður svo á að Heilagur 
andi sé útgenginn frá Föðurnum og Syninum og í flestum trúar- 
játningum rétttrúnaðar kirkjudeildanna, þar meðal hinnar lút- 
ersku, er honum eignað starf helgunarinnar. Nánast skoðað 
verður hann því áhrifamagnið og hið andlega innstreymi frá 
hinni guðlegu tvenning, í hyggju almúgans. Þetta kemur til af 
því, að menn þekkja engan persónuleika nema hinn mannlega. 
Bæði Jehóva og Jesús birtast í mannlegri mynd í helgisögnum 
ritningarinnar og Heilagur andi aldrei. 

Menn hefir mjög greint á um uppruna þessarar þrenningar 
trúar og verður hér engin kostur á að greina frá og bera saman 
skoðanir guðfræðinganna á því atriði. Benda má samt á, að 
þríeindar guðstrúin er ekkert sérkennileg fyrir kristindóminn, 
hennar gætir víðar. Indverjar hafa þrjá höfuð guði: Brahma, 
Siva og Visnu, og hin fornu trúarbrögð Egypta byggjast á hinni 
guðlegu fjö'lskyldu: Ósiris, Isis og Torus. f guðfræði Egypt- 
anna fornu táknar Ósiris hið föðurlega eliment, Isis hið móður- 
lega, en Horus hið sonarlega. 

í kristni bendir margt til að þrenningar hugmyndin sé líka 
komin frá trúnni á guðlega fjölskyldu. f hellrum þeim (Cata- 
combs), sem kristnir menn notuðu víða fyrir guðsþjónustur, á 
ofsóknar tímabilinu, sjást ennþá veggmyndir af hinni guðlegu 
fjölskyldu. Þar er guðfaðir sýndur, sem æruverður öldungur. 
Guðsmóðir, sem ung og fögur kona og Jesús, guðssonur, sem 
barnið. Frá þessari fjölskyldu þríeindar hugmynd hygg eg að 
þrennigar kennig guðfræðinnar sé í fyrstu runnin. Heilagur 
andi hefir þá táknað hið kvenlega eliment, en svo tekur þetta 
smámsaman breytingum. f kaþólskum sið verður guðsmóðirin 
að nokkurskonar fjórðu persónu guðsdómsins, lítið eitt óæðri en 


34 



höfuð þrenningin. Það er til dæmis kenning þeirrar kirkju, að 
María Jesúmóðir hafi verið upphafin með honum til himins í 
uppstigningunni og ríki þar sem nokkurskonar æðsti ráðgjafí 
til eilífðar 

Á mínum unglings árum var trúarhugsunin allmjög bundin 
við Satan og hans vítisveldi. Einn kaflinn í “lærdómskverinu”, 
sem allir unglingar lærðu undir fermingu, var álgerlega um 
Satan og hina föllnu engla, sem með honum gistu í víti. í guð - 
fræða ritum þeim er kennarar prestaskólans í Reykjavík, þeir 
Helgi Hálfdánarson og Sigurður Briem sömdu, sem kenslubæk- 
ur fyrir sína nemendur, er engu síður rætt um djöfulinn og 
áhrifavald hans í heiminum. 

Eg held það sé lítið orðum aukið og engum gert rangt tii 
þótt að því sé hallast, að óttinn við Satan og illvættina hafi enda 
meiru ráðið um trúarstefnu þátíðarinnar en ástin til guðs og 
hins góða. Menn leituðu guðs og hans fulltingis fyrst og fremst 
svo hann mætti vernda þá frá vélabrögðum og ofsóknum hins 
vonda. 

í einum af kirkjuþings fyrirlestrum sínum segir séra Jón 
Bjarnason eitthvað á þessa leið: “Mér er engin ánægja að því 
að þurfa að gera ráð fyrir tilveru djöfulsins, en þegar eg hugsa 
um það, að þegar menn hætta að trúa á tilveru hins vonda missa 
þeir oft líka og eðlilega trúna á tilveru hins góða, geri eg ráð 
fyrir að maður verði að taka trúna á tilveru djöfulsins líka inn í 
reikninginn.” Já, þetta er nú alls ekki svo fráleitt, sem í fljótu 
bragði mætti virðast, nei það er það alls ekki frá lútersku þátíðar 
sjónarmiði. Með því að sleppa djöflinum verður lútersk trú- 
fræði undirstöðu- og samhengislaus með öllu. Sagan um fall 
mannsins í Edens aldingarði verður innihaldslaus nema því að- 
eins að menn hverfi þá aftur að hinni eldfornu skoðun, sem 
bregður fyrir í hinum elztu ritum ritningarinnar, að guð sjálfur 
sé freistarinn. (Þessari skoðun bregður líka fyrir í faðirvorinu, 
eins og það er alment lesið). Jarðarkoma Krists og fórnardauði 
getur heldur ekki haft þá þýðingu, sem rétttrúnaðurinn heldur 
fram ef baráttan var ekki við hin persónulegu máttarvöld né 
keypti menn undan valdi hins vonda, undan yfirráðum andskot- 
ans. Persóna Satans og heimsvald hans er svo lífrænn þáttur i 
lúterskum kristindómi, að honum er ekki unt að gleyma svo 
hugmynda kerfið falli ekki með öllu í rústir. 



Guðfræðin lúterska hvílir öll á þessum rökum í syllogismu 
(ályktunarfullu) samhengi. 

1. Maðurinn, af guði gerður, var í fyrstunni heilagur og 
lýtalaus, ódauðlegur og syndlaus. 

2. Með því að gegna Satan glatar maðurinn guðsbarna 
rétti sínum í syndafallinu. Þá snýst hann til fjands'kapar við 
guð og guð yfirgefur hann, þar sem hið algóða hlýtur að vera í 
andstöðu við hið illa. Hann er útrekin úr sæluvist paradísar til 
heimsþjáninganna í veröld þjáninganna, sem verður slíkur fyrir 
misgerðir mannanna að boði djöfulsins. Heimurinn spillist fyrir 
illverknað mannanna og illra anda. Hann lýtur valdi Satans 
fremur en guðs, og endalokin verða algerður og eilífur samruni 
sálnanna við sjálfan djöfulinn í víti. 

3. Undan þessum réttláta dómi getur alkærleikur guðs 
einn keypt mennina. Sá alkærleikur birtist í fórnardauða Krists, 
sem var sjálfur guð, m. ö. o., guð gat aðeins leyst mannkynið 
undan réttlætis dómi sínum með því sjálfur að taka sekt þess og 
áfellisdóm upp á sínar herðar og líða þær þrautir, sem því var 
áskapað. 

4. Maðurinn er hinsvegar sjálfráður hvert hann þiggur 
þessa sáluhjálp eða hafnar henni. Samkvæmt lúterskum kenn- 
ingum eru tvö skilyrði nauðsynieg: skírnin og trúin. Skírnin 
veitir mönnum og börnum guðsbarna þegnréttinn aftur. Hún er 
hið ytra tákn þess að maðurinn gerist aftur guðsbarn í eiginleg- 
um skilningi. Án skírnarinnar er hann eftir sem áður þegn Sat- 
ans og syndinni háður, þ. e. a. s. erfðasyndinni. Alt tal um að 
saklaus börn verði undanþegin þessu lögmáli, er blátt áfram 
fjarstæða frá lútersku rétttrúnaðar sjónarmiði. Barnið er getið 
í synd og fætt inn í ríki Satans og heyrir honum til þar til það 
verður, jafnt sem fullorðnir úr þeim álögum leyst í skírninni. 

Skírnin er samt engan vegin einhlít. Hún er byrjunarstigið 
en til þess að standa í stöðugri þjónustu við guð og njóta þegn- 
réttis í ríki hans þurfa menn að trúa, að vera stöðugur í hinni 
sönnu og réttu trú. Það var bæði hin helzta skylda og öruggasta 
hjálparráð mannanna. 

Vitaskuld voru altaf til göfugir menn og konur í lúterskum 
sið er viðurkendu sína skyldu, að breyta að boðum Krists og 
opinbera þannig þegnskap sinn við konung lífsins og kærleik- 
ans. Hitt var þó ávait meira metið, hjá lúterskri prestastétt, að 
trúa rétt og kannast þannig við Krist, sem lávarð sinn. Ef menn 


36 



efast um þetta mættu þeir sér til upplýsingar lesa ýmsa fyrir- 
lestra Jóns heitins Bjarnasonar, svo sem til dæmis á kirkju- 
þinginu árið 1891 og nefnir: “Að frelsast, að glatast”. Því hann 
var, eftir því sem eg bezt til veit, síðasti guðfræðingur lúterskr- 
ar-íslenzkrar kirkju, sem flutti ákveðnar og ómengaðar kenni- 
setningar sinnar kirkju. 

Orð og kenningar margra lúterskra guðfræðinga verða með 
öllu óskiljanlegar sé ekki þetta trúarviðhorf tekið til greina. 

Svo er það með þessi orð Lúters: “Syndgið með fu’llri 
djörfung í fulivissu þess, að Kristur getur goldið fyrir ykkar 
syndir”. (Hin tilfærðu orð tekin úr ritinu “The Protestant”.) 
Lúterskan er fyrst og fremst trúarkenning bygð á þeirri full- 
vissu að fórnardauði Krists gjaldi fyrir mannlegar syndir. 

(Um opinberun guðs og um eðli mannsins verður síðar 
tækifæri að ræða, um hið síðara þegar sagt verður frá deilunni 
milli Ný-guðfræðinnar og Lúterskunnar, um fyrra atriðið verð- 
ur talað í síðari köflum þessarar ritgerðar, þegar rætt verður 
um Únitarismann). 

Ekki getur ólíkari trúarbrögð en nútíðar Unitarismann og 
rétttrúnaðar lútersku. Liggja aðallega tvær höfuð ástæður því 
til grundvallar. Lúterskan byggir allar sínar trúarkenningar á 
takmarkaðri opinberun guðs í bókum biblíunnar, eins og hún 
birtist í orðum og kenningum hinna “innblásnu” höfunda. 
Unitarisminn þvert á móti bindur sig ekki við neinar slíkár 
opinberanir heldur aðhyllist þá skoðun, að guð opinberist mann- 
kyninu ávalt og hvarvetna en því skærar og skýrara, sem skyn- 
semi þeirra þroskast meir til að veita þeirri opinberun viðtöku 
og skilja hana betur. Þessi skoðanamunur grundvallast aftur á 
gagnstæðum skilningi þessara trúflokka á eðli mannsins. Lút- 
erskan gengur út frá því, að mannkynið hafi glatað guðseðli 
sínu í syndafallinu og sé í insta eðli sínu ilt og helvizkt. Þess- 
vegna tekur Ágústus kirkjufaðir það sérstaklega fram, að hvert 
mannsbarn glatist, sem ekki hefir þegið náðina í skírninni og til 
þess að fyrirbyggja allan misskilning tekur hann það skýrt 
fram, að sé um tvíbura að ræða er deyja strax eftir fæðinguna, 
annar skírður en hinn ekki, verði sá sem skírnina hlaut hólpinn 
en hinn ekki. Þetta er rétttrúnaðurinn í allri sinni nekt. Fyrir 
únítara er um efckert syndafall að ræða í hinum upphaflega 
rétttrúnaðar skilningi og þessvegna engin þörf, fyrir þá, að úti- 


37 


loka hugmyndina um samneyti guðs við mennina á nokkrum 
tíma. eða nokkrum stað. 

Yfirl'eitt er skoðun únitara sú á biblíunni að hún sé bó'k- 
menta samsafn vissrar þjóðar, þ. e. a. s. Gyðinganna og undir- 
orpin öllum göllum og vanskilningi bókmentanna hjá öðrum 
þjóðum, enda beri hún með sér vanskilning frumstæðra manna á 
lögum og framvindu náttúrunnar, bæði að því er snertir sköpun 
heimsins, mannsins, dýranna, jurtalífsins og um afstöðu hnatt- 
anna í voru sólkerfi og á lögun jarðar. Hún geymir einnig, á 
sumum stöðum hugmyndir um guð, sem verða að skoðast í fullu 
ósamræmi við kenninguna um vitran, réttlátan og kærleiksríkan 
guð. Alt þetta eigna þeir takmörkuðum skilningi og frumræn- 
um hvötum höfundanna. 

Þrátt fyrir öll þessi mannlegu vansmíði viðurkenna þeir 
samt biblíuna, sem mjög þýðingarmikla bók frá trúarbragðalegu 
sjónarmiði þar sem hún sýnir trúarlegan og siðferðislegan 
þroska hinnar gyðisku þjóðar og í sumum ritum hennar, jafnvel 
í sumum ritum gamla testamentisins finnast háleitar trúar- og 
siðferðis hugsjónir, sem til upphvatningar og lærdóms mættu 
verða öllum þjóðum á öllum tímum. f engri trúbók fornþjóða 
lýsir sér þvíllík trúarþrá, þvílík siðferðis alvara, slík réttlætis- 
kend. Þessvegna nota únitarar, jafnt sem aðrir, biblíuna sér og 
öðrum til uppfræðslu en oft er það samt siður unitariskra presta 
að lesa jafnframt ritningar greinum valda kafla úr úrvals rituni 
nútíðar höfundanna og nota þá sem texta við prédikanir. f þessu 
efni eru þeir í hinu fylsta samræmi við trúarstefnu þeirra en 
henni lýsir dr. Frederick M. Eliot, forseti hins Ameriska uni- 
tarafélags á þessa leið: “The Unitarian faith is frankly based 
upon human experience, and the finail authority for the inter- 
pretation of that experience is in the mind of the individual 
believer”. (Untiara trú er blátt áfram bygð á reynslu mannanna, 
og þýðing þeirrar reynslu verður að metast af hverjum einstakl- 
ingi). 

Þótt það hafi orðið reynsla margra únitara, að í trúarjátn- 
ingu biblíu höfundanna sumra finnist slík trúar einlægni, svo 
háleitar skoðanir á guðdóminum og svo alvarleg siðvitund, að 
þessi tjáning trúrækninnar finnist hvergi betri sérstáklega í 
kenningum Krists. Þetta er auðvitað alt annað en að tjá trú 
sína á hvert orð og setningu ritningar ritanna, þeir skoða þetta 
sem leiftur er þrengi sér eins og ljósið í gegnum myrkrið — í 


38 




1 


■ 

gegnum myrkur vanþekkingunnar, hleypidómanna, og hjátrúar- 
innar hjá hinum “helgu höfundum”. 

Únitarisminn er fyrst og fremst skynsemistrú (rationalism) 
og únitörum virðist þetta skynsamleg ályktun. 

Sömu afstöðu taka þeir gagnvart játningunum. Þeir skoða 
þær í ljósi sögulegra viðburða frá umliðnum öldum, og vita að 
þær eru sprotnar af tilraunum leiðandi kirkjumanna, að sam- 
eina sem flesta undir eitt merki eða til þess að koma samkomu- 
lagi á milli andstæðra eða hjáleitra skoðana. Þeir vita vel að 
þessar játningar eru ófullkomin manna verk, sem þarfnast end- 
urbóta og þeir vita iíka að játningarnar hafa gagnstæðar afleið- 
ingar við tilgang sinn, að þær hafa fremur sundrað en sameinað 
kirkjulýð kristninnar, og þeirra vegna einkum höfum við svo 
margar kirkjudeildir. Höfuð galla játninganna telja þeir samt 
hina kirkjulega pólitísku undirhyggju þeirra, er oftast meta 
kirkjuvaldið meir en sannleikann, þeim er það líka fullljóst að 
þótt sannleikurinn sjálfur sé í grundvallar atriðunum æ hinn 
sami tekur skilningur og þekking manna sífeldum breytingum 
eftir því sem mannkyninu fer fram að andlegum þroska. Þess- 
vegna ha-fa engar játningar varanlegt gildi, nema þá kanske 
hinar allra einföldustu og þar af leiðandi trúgjörnustu. 

Af þessum ástæðum hafna únítarar öllum kirkjulegum játn- 
ingum. Þess ber að geta, að í gjörvallri kristninni, að hinni 
kaþó'lsku undanteknri, eru játningarnar að glata gildi sínu og 
það svo að hina ólíkustu kirkjudei'ldir frá guðfræðalegu sjónar- 
miði, geta nú sameinast án mikillar hindrunar. 

Þótt hin únitariska kirkja hafi enga trúarjátningu hefir hún 
samt sem áður ákveðna stefnu og ákveðin einkenni. Guðfræði 
hennar er sérstæð, þótt hins beri líka að gæta að nú orðið hneig- 
ist hin frjálslyndari trúarhyggja mjög í sömu átt og það enda 
hjá lúterskum. 

Nú er það að vísu satt, að menn geta ekki gert sér neina 
hugmynd um guð nema fyrir einhverja guðsdóms opinherun, 
sem þeir sjálfir taka trúarlega. Rétttrúnaðurinn finnur þá opin- 
berun einna helzt í kraftaverkasögum biblíunnar. Únitarar hafna 
þessari opinberun að mestu sem ófullnægjandi og í öðru lagi 
ótrúlegum þar sem þær eru í engum aðál atriðum frábrugðnar 
álíka sögnum í þeim heiðindómi, sem kirkjan sjálf fordæmir, 
sem hégómlegum þjóðsögnum. Únitarar leita því guðs opin- 
berunar annarstaðar í náttúrunni, í listum og bókmentum; í 


39 


sögu mannkynsins og í manninum sjálfum; í samvizku hans, í 
hugsjónum hans, í trú hans, sannleika og réttlætis þrá hans og 
hugmyndaflugi. 

Náttúran opinberar hvarvetna sín undursamlegu lög og 
lögin benda á löggjafan. Fyrir nokkru reit einn af merikustu 
vísindamönnum þessarar álfu bók um þessa opinberun guðs í 
náttúrunni og einn lúterskur öldungur og þjóðbróðir þýddi út- 
drátt úr bókinni, sem amerískt tímarit hafði gert. Hinn merki 
höfundur tilfærir sjö sönnunar atriði um tilveru guðs og öll 
eru þau tekin úr náttúrunni og styðjast við afleiðslurök vísind- 
anna. Hann gengur framhjá öllum helgisögnum um sérstaka 
opinberun guðs til sérstakra manna hjá sérgreindri þjóð á sér- 
stöku og löngu liðnu tímabili sögunnar. Þetta fellur í nákvæmt 
samræmi við guðfræði únitara og hinnar frjálslyndu kirkju 
yfirieitt. Einkum og sérstaklega finna únitarar hina gleggstu 
sönnun um tilvist guðs í framþróunar lögum náttúrunnar þar 
sem ein líftegundin vex upp í aðra í sífelt meiri fegurð og full- 
komnun. Únitarar hafna þeirri kenningu, sem verstu villu að 
guð sé gengin til hvíldar eða hann hafi fjarlægst mannheim 
meir en áður. Þeir sjá hann enn að verki í lögum og framrás 
náttúrunnar. 

Þetta útilokar þó engan vegin opinberun guðs í manninum 
og í gegnum manninn. Þessa opinberun sjá únitarar fyrst og 
fremst í bókmentum og listum þjóðanna. í hinum næstum því 
yfirmannlegu listræni, sem þar birtist og þeim gegnum lýsandi 
sannleiks vitund sem þar skín í gegnum húm aldanna. Þetta 
listræni tigna þeir sömu höndinni, sem málaði liljur vallarins 
og gaf fuglunum unaðs söngva. Þeir trúa því líka, að maðurinn 
sé ekki einn á ferð í leitinni eftir sannleikanum heldur styrtkist 
hann og uppiýsist af guðs anda, sé hann einlægur í þránni eftii 
meiri þekkingu og fy.llri sannleika, og að þessi hjástöð sé ævar- 
andi og gefist öilum þjóðfloikkum á öilum öldum. Þeir trúa því 
nú samt, ásamt Páli postula, að hérna megin grafar horfum við 
inn í geis'lageim sannieikans gegnum litað gler og þessvegna sé 
engin opinberun fuiikomin heldur afstæð en sívaxandi. 

Únitarar sjá guð líka að verki í sögu mannkynsins, sem 
leiðberann og kennara. Að vísu gefur hann okkur meira fre'lsi 
og meira en okkur hefir ennþá te'kist að nota til góðrar gæfu, að 
því er virðist, en samt hefir heimslýðnum yfir höfuð að tala 
þokað fram á við til meiri fullkomnunar þrátt fyrir alla vora 


40 



heimsku og sjálfskapar víti. f hegðun þeirra þjóða er mesta 
siðmenningu hafa hlotið sjáum vér hvert komast má og í hug- 
sjónum mæringanna virðist andi guðs birtast í þeirri framfara 
hyggju, sem einhvern tíma vonandi breytir þessum hrakta heimi 
í heimkynni bræðralagsins, réttlætisins og sannlleikans. Þess- 
vegna er þjónustan við lífið og göfugustu hugsjónirnar æðsta 
guðsþjónustan í hyggju hinna sönnu Únitara. 

Únitarar finna guð í sjálfum sér; í ábendingum samvizik- 
unnar, í upplyftandi hugsjónum; í þeirri trú er veit guð að vetki 
til framsóknar og framfara og í eðlisþrá mannsins eftir meira 
Ijósi, meiri sannleika, meiri bróðurást og samvinnu. Þetta er 
það sem Emerson á við þar sem hann kveður svo að orði, að 
hlutverk hinnar únitarisku trúar sé að gera manninn varan við 
guð án milliliða. (To acquaint men at first hand with deity). 

Hugsun únitara er yfir höfuð sú, að guð sé aldrei fráskiilinn 
heiminum né börnum sínum og þeir geta flestum fremur til- 
einkað sér þá kenningu, “að í honum lifum, hrærumst og erum 
vér.” Þessvegna hneigjast þeir Mka til algyðis hyggju en það 
flýtur af þessu að gagnstætt guði stendur ekkert djöfullegt 
persónuvald. Sé guð alstaðar og í öllu, getur ekkert helvíti 
verið til því guð væri einnig þar og þar sem hann er getur hel- 
víti ekki verið. Ef hann er sjálfur Mfsmátturinn og án hans sé 
algerður dauði getur ekkert Mf verið til án hans og þessvegna 
heldur enginn djöfull. Únitarar hafna því með öllu trúnni á til- 
vist andskotans og kenningunni um eiMfa útskúfun og glötun. 
Annars heims tilveruna hugsá þeir sér oftast sem beint áfram- 
hald af þessu Mfi. 

Það finnast nú sjálfsagt menn í öMum kirkjum, sem eru 
fremur veiktrúaðir á annað Mf og sjálfsagt eru þeir Mka ti/1 í 
únitara kirkjunni. Engum ætti samt að veitast auðveldara, að 
trúa á annað líf, fyrir þá einföldu ástæðu, að guð er Mfið og guð 
getur ekki dáið. 

Yfirleitt hallast únitarar fremur að þeirri hugsjón, að guð 
sé bæði andi og kraftur, upphafs orsök og meginmagn allrar til- 
verunnar en engu síður persónulegur þar sem hann hefir sjálfs- 
vitund, áform og siðvitund. Únitarisminn er hrein og ákveðin 
eingyðistrú. Þessvegna hafna þeir öllum kenningum um þrjá 
eða fleiri guði eða þríeinan guð. Hann er Mka eins og áður hefir 
verið sagt skynsemistrú og hlýtur því að hafna þeim kenningum, 
sem beinleiðis koma í bága við al'la rökrétta hugsun. Ekkert 


41 



getur verið eitt og þrent í einu og að tala um þrjár persónur, 
sem hver um sig hefir sitt eðli og verkefni eru samt eitt og hið 
sama er eins mikil fjarstæða og hugsast getur. Það er ómögu- 
legt að hugsa sér persónuleika sem ekki er sjálfstæður og sér- 
skilin frá öðrum. 

Kennigunni um meyjarfæðinguna setja þeir á borð við sam- 
kynssagnir í trúarbrögðum Indverja og Persa er einnig flytja 
kenningar um meyjar sonerni þeirra Buddha og Soroazters. Hér 
er þó ekki um annað að ræða en þær skoðanir, sem kendar eru í 
guðfræða skólum únitara. Vitanlega geta menn verið meðlimir 
í únitara söfnuðum enda þótt þeir trúi á meyjar sonerni Krists. 

Um Krist kenna únitarar, að þótt hann sé ekki guð, þá sé 
hann hin æðsta opinberun um guð, sem hægt sé að finna meðal 
mannanna. Þetta sé vegna þess að hann opinberar í mannlegri 
mynd þá eiginlegleika, sem við eignum guði: kærleika, vizku, 
sanleiksast og siðferðislegan fúllkamlegleika er lýsir sér ekki 
hvað sízt í þeirri jafnréttis hugsjón er geislar í gegnum öll 
hans orð. 

Margir únitara guðfræðingar hafa gefið sérstaklegar gætur 
að orðum og kenningum Jesú og samræmt þær á þann frjáls- 
mannlega hátt, er einkennir al'la réttnefnda vísindamenn. 

Jesú lagði sérstaka áherzlu á þá skoðun, að guð væri faðir, 
andlegur faðir allra manna. Þess finnast engin dæmi í kenn- 
ingum hans, að slíkt föður og sonar samband hafi nokkru sinni 
verið rofið. Kristur sjálfur kendi, að hann tæki ekkert af sjálf- 
um sér heldur frá föðurnum. Hann beinleiðis kendi að fyrir 
sambandið við föðurinn væri hverjjum manni flest mögulegt. 
Hann vék hvorki að því að hann væri öðrum meiri nema þá 
fyrir þetta samband en því sambandi var hverjum manni auðið 
að ná. Hann kendi, að guð væri alt í öllu en það væri samt 
undir hverjum einum komið hversu mikils hann nýtur af sólar- 
ljósinu, sem útstreymir frá arni sólar og baðar alla veröld í 
endalausu geisila flæði, en samt getur maður útilokað sig frá því 
með því að byrgja alla glugga. Þetta var guðfræði Jesú og þetta 
er líka guðfræði únitara. 

Það er engu síður í siðferðiskenningum, sem únitörum ber 
saman við Krist. Hann leit á heiminn sem akurlendi er mönn- 
unum hefði verið trúað fyrir að rækta með því að hlynna að lífs- 
þroska hinna fögru og nytsömu jurta en fjartæga þær skaðsömu 
og illu. f dæmisögum sínum líkir hann mönnunum einatt við 


42 



þær jurtir jarðar er í aldiiigarði lífsins þroskast. Hin æðsta 
guðsþjónusta er að hlynna að vexti og viðgangi þessara jurta og 
styrkja þær vei'ku og vanþroska til heilsu og framfara. 

Æðsta guðsþjónustan, að þeirra dómi, er mannbetrun. 

Samkvæmt lúterskum kenningum er slík mannbetrun ekki 
möguleg nema með því, að maðurinn verði fyrst leystur undan 
erfðasyndar sektinni fyrir fórnardauða Krists og sú náð gefist 
einungis þeim er hafi hina einu sönnu trú. Únitarar leggja líka 
áherzlu á hina sönnu trú en hún byggist ekki á þeirri skoðun, 
að maðurinn sé í eðli sínu illur heldur í insta eðli sínu góður af 
því hann hafi aldrei glatað guðseðli sínu. Það sem menn 
skortir á í góðleik og göfugmensku eigna þeir vanþroskun og 
þekkingarleysi en þetta megi bæta og það sá þeirra hlutverk að 
bæta úr því. Þessvegna leggja únitarar svo mikla áherzlu á 
upplýsinguna. 

Únitarar kenna líka að hver einstaklingur sé ábyrgðarful'lur 
sinna gerða gagnvart guði og enginn annar geti leyst hann und- 
an þeirri ábyrgð. Þeir hafna því með öllu rétttrúnaðar kenn- 
ingunni um endurlausnina í hinum vanalega skilningi guðfræð- 
innar. Engum únitara myndi koma til hugar að játa þá skoðun 
Lúters, er felst í þessum orðum: “Vér ályktum að maðurinn sé 
hólpinn fyrir trúna, án tillits til verkanna. . . . Kristindómurinn 
er einkum þetta, að þú hefir tilfinningu, að þú sért, jafnvel með- 
an þú drýgir syndina, friðkeyptur undan afleiðingum hennar 
þar sem þú leggur þær upp á herðar Jesú, sem ber þær fyrir þig. 
. . . Þessvegna getur þú syndgað daglega og með fullri djörfung. 
. . . Stundum getur það líka verið beinleiðis kristileg skylda að 
drýgja synd, til dæmis til að blekkja Satan”. Til þess að sýna 
mótsetninguna er auðveldast að tilfæra eina málsgrein úr barna- 
lærdómskveri únitara Unitarian Catechism by M. J. Savage, 
þýtt af Birni Péturssyni). Málgreinin er um hlutverk kirkjunn- 
ar og hljóðar þannig: “Kirkjan á að rækta alt hið göfuga og 
góða í mannssálinni, að lyfta hugsun manna upp í æðri og feg- 
urri heima; að kenna mönnum að élska guð og kappkosta að 
líkjast honum; að láta menn sjá dýrð hans og fegurð í allri nátt- 
úrunni en einkum þó í fullkomnunar möguleika mannlegrar 
sálar.” 

Skal nú gerður samanburður á helztu greinum lúterskrar 
og únitariskrar trúar: 



Lúterskan kennir þetta um æðstu máttarvöldin: 

Guð er bæði einn og þrennur, þrjár persónur og guð 
heilagur andi. 

Únitarisminn kennir þetta um sama efni: 

Guð er einn guð, sem birtist sem skapari heimsins í verk- 
um sínum og sem eilífur andi og kraftur og stjórnari náttúr- 
unnar og leiðbeinari mannanna. 

Um Krist kennir lúterskan að hann hafi verið bæði sann- 
ur guð og sannur maður, fæddur af Maríu mey en getinn af 
heilögum anda. Aðal þýðing hans fyrir heiminn sé í því inni- 
falin, að hann með krosssdauða sínum og kvölum hafi goldið 
fyrir syndir mannanna, bæði eigin syndir og erfðasyndina. 

Únitarar kenna að í honum hafi opninberast guðseðli 
mannsins í sinni fegurstu og fullkomnustu mynd. Þeir trúa 
því að hann beri að virða, sem andlegan leiðtoga, kennara og 
fyrirmynd. 

Um uppruna hins illa kenna lúterskir, að syndin sé í heim- 
inn komin fyrir Satan og að hann hafi enn óskoruð völd í sínu 
ríki, sem nefnist helvíti. 

Um uppruna hins illa kenna únitarar, að hið illa stafi af 
ófullkomleika manna og vanþekkingu en enginn djöfull sé til 
og engin vistarvera finnist þar sem guðs áhrifa ekki gæti. 

Um annað líf kennir lúterskan að í dauðanum verði maður 
annað hvert alsæll í paradís eða eilíflega vansæll í víti eftir 
því hvert maður hefir hina réttu og sáluhjálplegu trú, eða 
ekki. Á dómsdegi rísa allir upp úr gröfum sínum og sálirnar 
sameinast aftur þeim líkömum er geymst hafa í jörð og sjó, 
frá andiátinu til upprisunnar. Hinir sælu rísa upp til eilífrar 
sælu og samvistar við Krist, en hinir vantrúuðu og villutrú- 
uðu til ævarandi þjáninga í ríki andskotans. 

Únitarar hugsa sér eilífðina sem óendanleg þroskastig 
en þroski og sæla manna annars heims fari eftir því hversu 
áhrifa næmur maðurinn sé, bæði þessa heims og annars, fyrir 
guðlegum áhrifum. Um erfðasynd viita þeir ekki annað en það 
sem reynsln sýnir að ilt innræti gengur stundum í ættir. 

(Hér er talað um lúterska guðfræði en játa verður það, að 


44 



lúterskir prestar og þó sérstaklega íslenzkir lúterskir prestar 
prédika nú sjaldan um eilífa vansaslu). 

Lútersk guðfræði kennir að guðsríki sé aðeins að finna í 
félagsskap sanntrúaðra manna en þó í állri sinni fullkomnun 
hvergi nema í himnavist hinna hólpnu. 

Únitarar líta á allan heiminn sem guðsríki en fegurð og 
dýrð þess ríkis birtist skærast þar sem menn iðka sannleika, 
réttlæti, umburðarlyndi og bróðurást í heilbrigðri samvinnu. 
Guðsríkið getur verið bæði á himni og á jörðu, því það er fyrst 
og fremst ástand sálarinnar og undir samvizku manns komið. 

Lúterskan kennir að maðurinn hafi verið skapaður sér- 
staklega, sem syndlaus og ófulikomin vera og þar af leiðandi 
ódauðleg. Með syndafallinu þ. e. a. s. með því að éta af ávöxt- 
um skilningstrésins í forboði guðs hafi hann glatað guðseðli 
sínu og ódauðleiika. 

Únitarisminn kennir að maðurinn sé frá hinum lægri dýr- 
um upprunninn en óendanlega æðri þeim sam-t þar sem guðs- 
eðlið komi glegst fram og njóti sín betur hjá honum en annar 
staðar í öllu sköpunarveki drottins. Maðurinn, vegna þess, 
hafi alveg ótakmarkaða framfara möguleika og að takmark 
hans sé að sýna æ betur og betur guð'barns eðli sitt. 

Lútersk guðfræði grundvallast öll á hinum kanónisku 
bókum biblíunnar og rétttrúnaðurinn viðurkennir ekki aðra 
ábyggilega guðs opinberun. 

Samkvæmt kenningum únitara er allur sannleikur guðs 
orð og opinberun um guð hvert sem hann kemur fram í listum, 
bókmentum, siðferðis hugsjónum, lögum náttúrunnar eða í 
sál og samvizku mannanna. Biblíuna skoða þeir sem þjóðar 
bókmentir Gyðinga og þær bókmentir séu merkilegar af því 
þar geymast hinar háleitu siðferðiskenningar Krists og spá- 
mannanna. Óskeikula telja þeir biblíuna hinsvegar ekki. 

Það er skoðun lúterskra guðfræðinga að hinar viðurkendu 
trúarjátningar séu hinar sönnu tjáningar og útskýringar á 
guðsorði biblíunnar. Þær hafa í flestum lúterskum kirkjum 
lagaiegt gildi og prestunum er ekki heimilt að prédika nema í 
samræmi við þær. Það er nokkuð mismunandi hvaða játingar 
eru þannig viðurkendar í hinum ýmsu deildum lúterskunnar. 


45 



Almennast er að þessar séu viðurkendar: Fræði Lúters hin 
meiri og minni, Ágsborgarjátningin, Smalcald-greinarnar, og 
hinar almennu játningar mótmælandi kirkjunnar svo sem hin 
postullega, — Nikeu — og Aþaníusar játningar. 

Únitarar skoða játningarnar aðeins sem sögulegan vitnis- 
burð um trúarskoðanir vissra trúflokka á visssum tímum, er 
ekkert alment eða varanlegt gildi hefir að öðru leyti. Sjálfir 
hafa þeir engar játningar og kennimenn þeirra hafa algert 
skoðanafrelsi. Það er a'lgerlega milli prestsins og safnaða 
hans hvert kennimáti hans er viðtekinn. 

Lútersk guðfræði flytur þá kenningu að kirkjan sé vegur 
sáluhjálparinnar og með því að hlýða hennar leiðsögn og nota 
hennar náðarmeðul sé sál mannsins eilífðlega borgið. Þess ber 
samt að gæta, að þessi sáluhjálplega kirkja fyrirfinst aðeins 
þar “sem guðsorð er kent rétt og hreint og náðarmeðulin 
réttilega um hönd höfð. Þar með beinleiðis átt við hina 
lútersku kirkju. 

Únitarar skoða kirkjuna manmlegan félagsskap þeirra er 
leita eftir meiri þekkingu í trúarefnum; betra bræðralags að 
leiðsögn Krists og frekari manndómsþroska. Þeir álíta hana 
stað og stofnun þar sem menn vilja upplýsast af guðs anda og 
ákalla guð í bæninni. Annað og meira álíta þeir kirkjuna ekkí. 

Á þessum guðfræðislega grundvelli stóðu kirkjurnar um 
það leyti sem fslendnigar greindust hér fyrst í trúfilokka. Síðan 
hefir bilið minkað milli manna af því lúterskir prestar hafa 
slegið undan í sínum trúar kenningum en únitarar yfirleitt 
leggja nú miklu minni áherzlu en áður á þjóðfélagslega betrun. 
Hættan virðist nú sú að lúterskir gleymi sinni guðfræði en 
únitarar sinni stefnu svo kristindómurinn, meðal fslendinga í 
Vesturheimi eigi sér, er aldir renna, hvorki fræðilega undir- 
stöðu né framtíðar stefnu. 

Kemur nú til að greina frá félagsþróun únitara kirkjunnar 
í Vesturhemii og þeim mönnum er mest koma við hennar sögu. 

Áður hefir verið getið um Björn Pétursson, er varð fyrstur 
manna til þess að stofna únitariskan kirkjufélagsskap meðal fs- 
lendinga, árið 1891. Bj(örn hafði fengið góða mentun og var 
langt kominn í latínuskólanum á Bessastöðum þegar hann vék 
úr skóla sökum óeirðanna er risu þar gegn Agli Sveinbjörnsyni, 
skólameistara árið 1850. Björn var háttprúður maður og hvers 


46 



manns hugljúfi en ötull og einbeittur samt við starf sitt og 
stefnu. Þótt hann væri hnigin að aldri lagði hann hina mestu 
ástundun á starf sitt, sem trúboði í Winnipeg. Fékst hann mjög 
við að þýða ritgerðir og bækur eftir ameríska leiðtoga únitara. 
Hann hafði verið þingmaður sinnar sýslu heima í allmörg ár og 
þótti alt hans starf fara vel úr hendi. Hann var fyrst landnáms- 
maður í Nýja-fslandi árið 1876. Hann flutti síðar til Norðui 
Dakota í Bandaríkjunum og bjó þar í allmörg ár. Þar kyntist 
hann þeim trúarhreyfingum er á tímabi'li Menningarfélagsins 
klufu menn í andstæða flokka. Einnig þar syðra kyntist hann 
prestinum og skáldinu Kristofer Jansen, er þá hafði tekið úni- 
tariska trú. Varð þetta alt til þess að Björn tekur að boða þá 
trú í Winnipeg. Sézt greinilega að frumstyrkur únitaranna 
kemur að miklu leyti frá Menningarfélaginu í Dakota, en marg- 
ir af félögunum að sunnan höfðu þá flutt til Winnipeg. Brátt 
slóust aðrir í hópinn en fáir þeirra, er fyrst stofnuðu þennan 
félagsskap, munu enn á lífi aðrir en Sigfús Benidiktsson skáld 
og skáldkonan og kvenfrélsisskörungurinn Margrét Benidilks- 
son. 

Vitaskuld mætti þetta trúboð megnustu mótstöðu frá byrj- 
un. Lágu til þess ýmsar orsakir og ekki nauðsynlega allar trú- 
arlegar. Menn vildu halda fslendingum, sem mest saman og 
snerust öndverðir gegn öllu sem sundrað gat íslendingum. Úni- 
törum var borið það á brýn, að þeir stuðluðu að sundrung með 
því að stofna sérstakt kirkjufélag. 

Að hinu leytinu efldi mótspyrnan samhug þessa litla hóps. 
Leið nú ekki á löngu unz þeir komu sér upp samkomuhúsi eða 
kirkju. Þótt þetta musteri væri ekkert stórhýsi sýndi það dug 
og djörfung þessa fámenna félagsskapar, sem í fátækt sinni 
réðist í þetta tiltölulega kostnaðarsama fyrirtæki. Aldrei var 
félagsskapur Björns fjölmennur enda féll foringinn brátt í val- 
inn, andaðist árið 1893. Seinni kona hans, af amerískum ættum, 
reyndi að halda félagskapnum við en eðlilega varð henni starfið 
erfitt þar sem hún kunni ekki íslenzku en margt af safnaðar- 
fólkinu litla eða enga ensku. 

Jón skáld Ólafsson var samstarfsmaður Björns og hin mesta 
máttarstoð félagsskaparins á fyrstu árum. Jón var eldheitur 
hugsjónamaður, mælskur og ritsnjall og auk þess ódeigur jafnt 
til sóknar sem varnar. Flugu gneistar af tungu hans bæði í 


47 


bundnu og óbundnu máli. Einnig hans naut þó ekki lengi við í 
Winnipeg því hann flutti brátt til Bandaríkjanna, árið 1892. 

Um stund var söfnuðurinn foringjalaus en séra Jóhann Sól- 
mundsson þjónaði honum þó um stund. Séra Jóhann var flug- 
gáfaður maður og mikill mælsku garpur svo annar meiri hefir 
naumast verið meðal Vestur-íslendniga. Hann var þó aðeins 
bráðabirgðar maður við únitara söfnuðinn í Winnipeg, og hvarf 
þaðan eftir eitt ár til Gimli, þar sem hann var únitara prestur í 
mörg ár. 

Gerðist þá sá maður þjónandi prestur í Winnipeg meðal 
únitara, er seint mun gleymast í sögu vors kyns í Vesturheimi. 
Rögnvaldur Pétursson var af skagfirsku bændakyni og höfðu 
forfeður hans búið í því fagra héraði, sem búhöldar og prestar 
um aldir fram. Barn að aldri flutti hann með foreldrum sínum 
vestur um haf og sleit barnsskónum sem hjarðsveinn í búi föður 
síns í Sandhæða-sveitinni í Dakota, þar sem faðir hans, Björn 
Pétursson festi bú. Ungur drakk hann, ásamt bræðrum sínum, 
Birni, Ólafi og Hannesi, af hinum lífgandi lindum amerísku 
frjálshyggjunnar. Þarna var hann í sveit glæsilegra ungmenna. 
Meðal nábúanna voru þeir synir Brynjólfs Brynjólfssonar frá 
Gilsbakka í Austurdal í Skagaf jarðarsýslu: þeir Magnús, Skafti 
og Björn. Þarna í nágrenni voru líka skáldin: Jónas Hall, K. N. 
Júlíus og Stephan G. Stephansson; hygginda bóndinn Guð- 
mundur Skúlason, frá Reykjarvöllum í Skagafriði og hinir flug- 
gáfuðu synir hans, lögfræðingarnir: Barði og Skúli. Síðast en 
ekki sízt má telja skáldið, vísindamanninn og landkönnuðinn 
fræga Vilhjálm Stefánsson. Mætti enda lengur upp telja en 
þetta mun ef til vill nægja til að sýna hvaða upplyftingu Rögn- 
valdur hlaut í þessu samneyti, á ungdóms árunum. Hann var 
þarna í sveit ungra manna er spyrntu hver annan sporum til 
framsóknar og ætluðu sér mikið starf til frama. Mátti svo að 
orði kveða, að annarhver unglingur ætlaði sér að verða: vísinda- 
maður, rithöfundur, stjórnmálamaður eða afburða fjársýslu- 
maður. Flestum tókst það. Hjá mörgum þeirra lifði fre'lsisþráin 
og framtakslöngunin fram til hins síðasta, þótt í einstöku tilfell- 
um kólnaði nokkuð sá eldur með árunum. Þeim sem einhverra 
hluta vegna var varnað langrar skólagöngu urðu fjölfræðingar 
svo sem Árni Magnússon og Árni Mýrdal. Bændamenningin 
ísl'enzka þroskaðist hvergi betur en í Norður Dakota á þeim ár- 
um. 


48 





Rögnvaldur valdi sér snemma vandasamt en veglegt starf, 
að verða andlegur leiðtogi sinna samlanda á ótroðnum brautum 
hinnar vísindasinnuðu trúar-frjálshyggju. Hann hlaut góða 
mentun til undirbúnings þessa starfs. Auk barnaskólafræðs'lu, 
heima í sínu æsku héraði, stundaði hann nám við Wesley College 
ý í Winnipeg; þar næst við guðfræðaskóla únitara í Meadville, 
Pennsylvania, U.S.A., og að síðustu við Harvard háskólann 
fræga. Mun hann hafa verið í hópi hinna fjölmentuðustu ís- 
jj lendinga vestan hafs. 

Auk þessa átti hann mörg andleg föðurlönd. í heimahúsum 
| hlustaði hann á sögur og kvæði. Drakk hann drjúgum af þeim 
"■( mentalindum og varð sú næring honum næsta holl. Engan 
Vestur-íslendinga, að St. G. undanskildum, vissi eg honum 
' fróðari í norrænn isögu og bókmentum. Að ýmsu leyti samdi 
hann sig líka að lífsskoðun hinna fornu víkinga. Varð honum 
það bæði til gagns og farartálma á hans glæsiegu æfibraut. Hið 
aldna og höfðingja sinnaða lífsviðhorf gat ekki með öllu sam- 
^ rýmst hinni frjálsbornu lýðhyggju hins verðandi þjóðfélags. 

Að hinu leytinu veitti það honum djörfung og áræði í hinu 
' erfiða brautryðjanda starfi. Því ber heldur ekki að gleyma að 
} eftir dr. Rögnvald liggur margþætt og merkilegt ritstarf í nýj- 
um og fornum sagna fróðleik. Bar hann á þeim vettvangi höfuð 
og herðar yfir okkur alla. Áreiðanlega hefði sú starfsemi orðið 
'i ennþá ávaxtaríkari ef annir félagslífsins hefðu ekki legið jafn 
þungt á honum fyrri hluta æfinnar en sjúkdómur hinn síðari. 
1 Sem herfang þess sjúkleika hneig hann að velli tiltölulega 
: ungur maður. 

Þegar eg les ritsmíðar Rögnvaldar kemur mér oft í hug, að 
hann hafi verið skáld að upplagi enda þótt eg viti ekki til, að 
, hann hafi við skáldskap fengist að öðru en því, að hann þýddi 
nokkrar perlur heimsbókmentanna í skáldsögu formi. Hitt er 
víst, að hann kunni að meta ljóðrænan skáldskap, sem meðal 
annars sýndi sig með því að hann var upphafsmaður og aðal 
,• frumkvöðull þess, að Vestur-íslendingar réðust í það stórfyrir- 
- tæki, að gefa út ljóðasafn Stephans G. Stephanssonar. Auk þess 
!’ lyfti hann drjúgum undir mörg fleiri vestræn skáld og veitti 
þeim brautargengi í þeim blöðum og tímaritum, sem hann átti 
yfir að ráða. 

Sem kirkjulegur kennimaður átti hann flesta þá kosti, sem 
einn prest mega prýða. Hann var rökfastur og rö'ksnjall, mælsk- 


49 


ur og orðheppinn. Stólræður hans voru þrungnar af vísinda- 
sinnaðri gjörhygli, röttækar og örfandi. Hann var í trúarefnum 
hreinræktaður únitari, hreinn og ákveðinn og sem aldurinn 
færðist yfir hannn gerðist hann ákveðnari í trúnni á framhald 
lífsins og forsjón guðs. 

Sem prestur naut hann sín hvað bezt í fíkræðum. Hygg eg 
fáa presta íslenzka ta'ka honum þar fram. Það var sem hann 
væri að kveðja bræður sína eða systur hvert sinn er hann stóð 
yfir moldum þeirra er vel og lengi höfðu starfað í víngarði lífs- 
ins. Hann var undir niðri viðkvæmur maður og hjartahlýr. 

Hann var einlægur fslendingur og tók virkan þátt í öllum 
málum varðandi fslendinga í Vesturheimi. Hann var einn af 
frumkvöðlum þess að Þjóðræknisfélagið var stofnað og forseti 
þess um skeið. Hann var ritstjóri tímarits þess er félagið gaf út 
frá fyrstu og fram að sinni dauðastund — en síðan hefir Gísli 
Johnson séð um ritstjórnnia. Séra Rögnvaldur ritaði fjölda 
ágætra greina í ritið. Hann gekst fyrir margháttaðri menning- 
arstarfsemi hér vestra. Til margra ára hélt únitara söfnuðurinn 
í Winnipeg upp leiksýningum á hverjum vetri og tókst það oft 
með afbrigðum vel. Deikmannafélag var stofnað til málfunda 
og fróðlei'ks í svipuðu formi og Menningarfélagið í Dakota 
Góðtemplara deildin “ísland” átti sinn mesta styrk hjá únitör- 
um og var sú deild við líði í nokkur ár. 

í öllum menningar og félagsmálum Vestur-íslendinga gætti 
áhrifa Rögnvaldar, að einhverju leyti og hann var, eins og Jónas 
Jónssson frá Hriflu kemst að orði: “sjálfkjörinn og ólaunaður 
ræðismaður íslands vestan hafs í fjölda mörg ár.” 

Það hafa einatt orðið örlög atkvæðamanna, að vera brugðið 
um ráðríki. Satt bezt að segja verða þeir að vera nokkuð ráð- 
ríkir eigi nokkuð að ganga, annars geta þeir engan vegin verið 
foringjar til framsóknar. Vitanlega verða þeir að stilla nokkuð i 
hóf svo vél eigi að fara. Ekki komst dr. Rögnvaldur með öllu 
hjá þeirri aðdróttun, en vandasamt myndi nú að ákveða hvenær 
hann beitti meira ráðríki í einu eða öllu en nauðsynlegt var til 
framgöngu málanna. Hann átti tíðum úr vanda að ráða. Til 
þess að verjast árásum andstæðinganna þurfti á festu og lægni 
að halda. Hitt var þó stundum ennþá vandasamara, að halda fé- 
lögunum í skefjum og varna upplausn í hinum nýja og lítt 
þroskaða félagsskap. Án hans handleiðslu og fyrirhyggju myndi 
únitara hreyfingin naumast hafa náð þeirri útbreiðslu og þroska. 


50 


sem hún gerði. Rögnvaldur var einlægur vinur vina sinna og 
hjálpfús og ráðhollur löndum sínum yfirleitt. Mun fárra manna 
meira hafa verið saknað úr hópi Vestur-íslendinga en hans. 

Lítill og óburðugur var únitara söfnuðurinn í Winnipeg 
þegar séra Rögnvaldur tók þar við stjórn. Hann efldist stórum 
undir hans handleiðslu. Söfnuðurinn óx upp úr litlu kirkjunni 
á Nina St. Ráðist var í að byggja nýja kirkju á Sherbrook St. 
Árið 1904 var þessi nýja kirkja fullgerð og vígð. Kostaði hún 
13,000 dollara og að mestu borguð þegar verkinu var lokið. Þetta 
var allstórt hús 36 X 56 að ummáli á tveimur hæðum. Rúmaði 
kirkjan sjál'f, á efri hæð, um 300 manns í sæti. Á neðra gólfi var 
samkomusalur og einn af aðal samkomustöðum íslendinga í 
borginni á eftirfarandi árum. 

Únitörum óx styrkur ekki einungis í Winnipeg heldur 
einnig út um bygðirnar. Rögnvaldur var afar duglegur trúboði 
og þegar hann lét af starfi, sem prestur safnaðarins í Winnipeg 
gaf hann sig mjög við því starfi. Auk þessa átti félagsskapur- 
inn fleiri hæfileikamönnum á að skipa. 

Um Magnú Skaptason hefir áður verið rætt. Séra Magnús 
þjónaði sem únitara prestur í Nýja íslandi, Winnipeg, Piney 
og á ýmsum fleiri trúboðsstöðum. 

Jóhann Sólmundsson gerðist prestur í Winnipeg árið 1902 
og þjónaði únitara söfnuðinum þar árlangt. Hann varð síðar 
prestur safnaðanna í Nýja-íslandi. Séra Jóhann var gáfumaður 
með afbrigðum, eldheitur áhugamaður og manna málsnjallastur. 
Liggur all mikið ritstarf eftir hann þó mest af því sé nú glatað. 
Hann var óvægur í deilum og sást lítt fyrir, einarður og hrein- 
skilinn við hvern sem var að eiga. Þol hans og stilling var ekki 
að sama skapi og nutu hæfileikár hans sér því miður en skyldi. 
Þótt hann væri frjálslyndur og hugsjónaríkur flestum fremur. 

Séra Alfoert E. Kristjánsson vígðist sem prestur til hinna 
ný-stofnuðu únitara safnaða í Grunnavatns- og Álftavatnsbygð- 
um árið 1909. Séra Albert er einn af mestu mælskuskörungum 
íslendinga, víðsýnn, gáfaður og rökslyngur. Það er heilbrigð 
heiðríkja yfir frjálslyndi séra Alberts. Hann er þar heill en 
ekki hálfur enda dáir hann enga menn meir en Abraham Lincoln 
og Theodore Parker. Ef það er hlutverk kristindómsins, að 
breyta grát í gleði en kvöl í kæti, vildi hann sig allan helga því 
starfi, svo veröldin yrði hæfilegt musteri fyrir þann guð, sem 
við köllum kærleika. Kristnin, í hans augum, er engin vermi- 




reitsgróður, er illa þolir útilofts storminn á vetvöngum mann- 
lífsins; viðkvæm jurt er einungis getur lifað og þroskast í logn- 
mollulofti hálfkveðnra setninga, þegar menn tala um guð, hans 
ríki og hans réttlæti, eins og upp úr svefninum. Slíkir menn, 
sem séra Albert, láta oftast illa að flokksstjórn af því hugsjón- 
irnar eru þeim fyrir öllu. Þeir horfa framundan sér til hærri 
miða og una ekki í numdu haglendi til lengdar hversu grænt og 
gott, sem það annars 'kann að virðast. Oft gefst þeim ekki tími 
til að athuga hvert almenningurinn gangi í slóð þeirra eða ekki. 

Séra Albert er ekta íslendingur og hefir míkið að honurn 
kveðið á öllum starfsviðum íslenzkra mála hér vestra. Var hann 
um eitt skeið forseti Þjóðræknisfélagsins. 

Nokkru seinna gerist annar atkvæðamaður prestur meðal 
únitara. Séra Guðmundur Árnason hlaut góða mentun í skólum 
heima á íslandi, í Ameríku og á Þýzkalandi, en þangað veik 
hann til náms af því hann hlaut verðlaun fyrir nám í Meadville 
prestaskóla únitara. Séra Guðmundur var fræðimaður að upp- 
lagi og myndi hafa sómt sér vel, sem háskóla prófessor í heim- 
speki, sálfræði eða bókmentum. Hann var gætinn, rökfastur og 
rökslyngur og þessvegna því umkominn, að ræða hvert mál hlut- 
drægnis- og hleypidómalaust. Alt ofstæki var upplagi hans 
f jarrænt en samt var hann — kanske einmitt af þessum ástæðum 
— hinn drjúgasti málafylgjumaður, er kunni manna bezt að 
verja sinn málstað. 

Þessir prestar útbreiddu sínar kenningar engu síður í riti 
en ræðu. Séra Magnús gaf út tímaritið “Dagsbrúrí’ í mörg ár 
eða þangað til árið 1886. Hefir þessa rits áður verið getið í sam- 
bandi við trúmáladeilurnar. Það sem einkendi Dagsbrún mest 
voru hinar mörgu þýðingar af alskyns fróðleik eftir fræga 
fræðimenn í biblíu kritik, guðfræði og vísindum. 

Árið 1904 tók únitarafélagið að gefa út tímaritið “Heimir” 
Heimir var í alla staði hið prýðilegasta rit, enda rituðu í það 
margir hinna pennafærustu Vestur-fslendingar og voru það 
engan vegin allir prestar. Fjöldin var þar af fræðandi ritgerð- 
um, bæði þýddum og frumsömdum, um guðfræðaleg-, söguleg-, 
vísindaleg- og bókmentaleg efni. Fjöldi var þar af frumsömdum 
kvæðum eftir fdest af beztu skáldum íslendinga vestra: Stephan 
G. Stephansson, Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, Kristinn Stefánsson, 
Þorsteinn Þ. Þorsteinssson, Sigfús Benidiktsson og fleiri. 

Auðvitað bar þar dálítið á trúardeilum en samt furðu lítið, 


52 


enda réðust lútersku prestarnir aldrei á Heimir með slíku o£- 
fursi sem á Dagsbrún, í fyrri daga. Heimir hafði líka betri að- 
stöðu; álit heimsins frægustu fræðimanna var þá miklu betur 
kunnugt almenningi en á allra fyrstu árum hreyfingarinnar 
meðal Vestur-íslendinga. 

Skiljaniega veittist almenningi samt erfitt að átta sig á 
hinum nýja sið. f sjálfu sér vissi hann lítið og hirti þó ennþá 
minna um hina guðfræðalegu undirstöður trúarbragðanna. Það 
lá í vitund þeirra, að með því að kasta trú feðra sinna væru þeir 
að vanvirða minningu þeirra. Þeir höfðu lært sinn kristindóm 
við móðurknén. Þessar alþýðukonur kendu börnum sínúm fyrst 
og fremst það, sem þeirn hefði orðið hélzt til styrktar og hugg- 
unar í l'ífsbaráttunni, m. ö. o. þær kendu börnum sínum það bezta 
í lúterskum trúarbrögðum. Guðfræði sú, er prestarnir síðar 
reyndu að kenna unglingunum tóku sjaldnast djúpar rætur. 
Fólk taldi sig lúterskt en lét sig oftast litlu skifta hvað væri í 
raun og veru hin eina og sanna lúterska, frá guðfræðilegu sjón- 
armiði. Þótt þarna gætti, að vísu, nokkurs tvískinnungs var 
almenningur sér þess naumast meðvitandi. Prestarnir heima 
hölluðust lí'ka mjög að þessari skoðun almennings og um og 
fyrir aldamótin síðustu voru þeir næstum því alveg hættir að 
prédika um erfðasynd og útskúfun. Sumir helztu prestarnir 
voru næstum því alveg únitarar í skoðunum, svo sem: Matthías 
Jochumsson, Páll Sigurðsson, Jónas Jónasson (hann gerðist guð- 
spekingur síðar meir), Arnljótur Ólafsson o. fl. Það reið því að 
hlustum manna, sem þrumuhljómur, er íslenzku prestarnir hér 
tóku að prédika þeim hreina og beina lútersku, sögðu meðal 
annars að menn gætu ekki trúað á guð nema jafnframt að trúa á 
tilvist djöfulsins. Það er hægt að setja þetta upp eins og hvert 
annað rökfræðis dæmi (syllogism) þannig: 

Frumlag (major premise): Til þess að trúa á guð verða 
menn líika að trúa á tilveru djöfulsins. 

Viðlag (minor premise): Án þess að trúa á guð verða menn 
ekki sáluhólpnir. 

Útkoma (conclusion): Engin verður því sáluhólpinn nema 
hann trúi á tilveru djöfulsins. 

Það bjargaði almenningi, að hann hugsar sjaldnast svo rök- 
rétt sem Aristotle. Hinsvegar stóð hann í talsverðum vanda 
andspænis þessari nýju lútersku kristindóms boðun. Bókstaf- 
lega held eg að fáir hafi fallist á hann innra með sjálfum sér. 


Hinsvegar stóð raar.gt því til fyrirstöðu, að fjöldinn yfirgæfi 
lútersku kirkjuna og leituðu sér skjóls hjá íislenzkum únitörum, 
eins og þá stóðu sakir. 

Fyrst og fremst var framkoma sumra únitara þeim frá- 
hrindandi. Þess verður að gæta, að inn í hinn únitariska félags- 
skap drógst fól'k stundum fremur af andúð gegn lúterskunni en 
af jákvæðum hvötum og trúarþörf. Sumir þessara manna tö'luðu 
af megnustu fyrirlitningu um öll trúarbrögð. Þótt þesssir menn 
væru í miklum minnihluta innan únitarafé'lagsins flugu stork- 
unar orð þeirra víða og fóllki hætti við, að gera þau að vantrúar 
yfirlýsingu allra únitara. Menn gerðu sér ekki grein fyrir þeim 
mismun, sem á sér stað milli frjálsra og játningar bundra trúar- 
bragða. Únitörum er frjálst að trúa hverju sem þeim sýnist alveg 
eins og lærisveinar Jesú gátu trúað hverju sem þeir vildu, á 
hans hérvistar dögum, og náði þetta jafnt til postulanna, sem 
apnara. Kristur krafðist engra játninga. 

Einkum voru það orðræður únitara um biblíuna og Krist, 
sem hneyksluðu marga lúterska. 

Únitara prestarnir töluðu yfirleitt virðulega um biblíuna. 
Auðvitað höfnuðu þeir, eins og hin frjálslynda kirikja alstaðar, 
kenningunni um bókstaflegan innblástur hennar. Þeir álíta 
hana samt merikiilega bók óg heimildarrit um trúar frámþróun 
fornþjóðanna. (Um þetta atriði verður síðar rætt í sambandi 
við Nýju guðfræðina svo kölluðu). Eins og gengur féllu oft 
særandi orð af vörum manna í þessum trúardeilum, og við bar 
það, að únitarar gerðu, stundum, gys að bókstafstrú sinna and- 
mælanda. Reyndar hefir íslenzk alþýða aldrei verið mjög biblíu 
trúuð, og ekkert nálægt því eins bókstafssinnuð, sem almúginn 
í ýmsum öðrum löndum; en þeim var samt frá barnæsku innrætt 
virðing fyrir ritningunni og það særði þá að heyra henni hall- 
mælt. 

Um margar aldir hefir Kristur verið miðpunktur íslenzkrar 
kristni og þó persóna hans langtum meir en kenningar. Þeir 
hugsuðu sér hann ávalt sem guð og gátu ekki felt sig við, að 
hugsa um hann öðruvísi eða sem mann. Sem eingyðistrú hrein 
og bein gátu únitarar auðvitað ekki fallist á slíka guðfræði og 
vildu heldur nota það orð, sem hann oftast hafði um sjáifan sig 
“Mannsins Son”. Um og fyrir aldamótin var þetta næsta nýstár- 
leg kenning í kristnum kirkjum enda þótt hinn frjálslyndi 
kristindómur hafi nú alment hallast að honum. Það er með öllu 


54 




rangt, að í þessu felist minsta vitund af vanvirðingu fyrir 
Kristi heldur öllu fremur, meiri virðingu fyrir honum sem per- 
sónu er gnæfir svo tignar fögur í samvizku og manndómi upp 
yfir heimslýðnum, enda er honum hvergi dásamlegar lýst en hjá 
Renan, franska heimspekingnum, er ritaði hina sígildu æfisögu 
Krists “Vie de Jesus’’, og líkt mætti segja um hina meistaralegu 
fræðibók “Leibens Jesu” eftir Straus. Sama er að segja með 
sálmaskáldin. Margir af hinum fegurstu sálmum hafa ortir 
verið af únitörum. Má nefna sem dæmi slíka sálma, sem: “It 
Came Upon the Midnight Clear”; “O Thou Great Friend of All 
the Sons of Men”; “In the Beauty of the Lilies Christ Was 
Born Acrss the Sea” og langtum fleiri. Bæta mætti því við aö 
bæði Mi'lton og Matthías höfðu únitariskar skoðanir. 

í fyrstunni voru únitarar talsvert biblíu fastir en í ritning- 
unni fundu þeir litlar sannanir fyrir meyjarfæðingunni enda 
geymir hún lítið um þau efni annað en draum Jósephs, sem að- 
eins er að finna í Matthíasar guðspjallinu. Sjálfur hefir Jesús 
hvergi haldið því fram, að hann hafi verið í heiminn borinn með 
öðrum hætti en aðrir menn. Mætti það þó undarlegt teljast ef 
sáluhjálp manna væri undir því komin. 

Samt sem áður fundust margir og finnast enn, sem þykir úr 
tign hans dregið með því að nefna hann “Mannsins Son”. Sú 
skoðun kemur samt að engu leyti í bága við guðfræði Krists, 
sem lagði áherzluna á guðseðli allra manna og getur hvergi um 
erfðasynd. Þetta kemur hinsvegar í bága við lúterskan rétt- 
trúnað af því Kristur gat ekki verið syndlaus ef hann erfði 
syndina frá feðrum sínum. Þetta atriði aðskilur lúterska og 
únitara fremur öllu öðru nú á dögum en eftir því sem lúterskan 
færist meira í frjálslyndis áttina mun minna á því bera í fram- 
tíðinni. Guðfræða stefnur nútíðarinnar benda ótvíræðilega í þá 
átt. 

Únitarisminn, sem önnur trúarbrögð, verður líka að táka 
breytingum og laga sig meira eftir kringumstæðum tímanna. 
Hingað til hafa allar kirkjur aðeins boðað einstaklings siðfræði. 
Heimurinn fer minkandi þar sem fjarlægðirnar hverfa og ein- 
staklingarnir þrengjast inn í félags samlífið. Eigi kristindómur- 
inn að eiga sér framtíð verður hann að verða langtum félags- 
legri og þar af leiðandi pólitískari í framtíðinni. Hann verður 
að boða félags-siðfræði svo guðsríkis hugsjónin verði að veru- 


55 


leika, en kristindómur Krists var fyrst og fremst félágslegur í 
innræti sínu. 

Þótt únitarisminn, bæði meðal fslendinga og annara, fengi 
seinan félagslegan þroska, hafði hann engu að síður mikil áhrif 
á alt trúarl’íf. 

Nú skal horfið að safnaðar þroska íslenzka únitarismans 
vestan hafs. (Það eru tiltölulega miklu fleiri fslendingar úni- 
tarar í Ameríku en af nokkrum öðrum þjóðflokki). í fyrsta 
hefti þessa rits er getið um frávikning séra Magnúsar Skafta- 
sonar, frá lúterskunni. Strax og únitarskur söfnuður myndaðist 
í Winnipeg gengu frjálstrúar söfnuðirnir í Nýja-fslandi í fé- 
lagsskapinn og myndaðist þar fyrsti vísir til kirkjufélags. 

Únitarskir trúboðar fluttu nú brátt boðskap sinn út um 
bygðirnar. Náðu þau trúarbrögð brátt rótfestu í hinum ungu 
bygðum við Manitoba-vatnið. Skömmu eftir aldamótin gerðist 
ungur og bráðgáfaður háskóla námsmaður, Thorvaldur Thor- 
valdson, alþýðuskóla kennari í hinni svonefndu Álftavatnsbygð. 
Hann var einlægur únitari og mun hafa breytt trúarstefnu sumra 
bygðarbúa. Sunnudaginn þann 5. marz árið 1908 var svo únitara 
söfnuður stofnaður í húsi Högna Guðmundssonar að Mary Hiíll. 
Var þessi félagss'kapur nefndur “Hið únitariska félag fslend- 
inga við Manitoba-vatn”. Var á fundinum samþykt að kaupa 
skólahús héraðsins og breyta því í kirkju. í safnaðarnefnd voru 
þessir kosnir: Jón Sigurðsson, Páll Reykdal, Guðmundur Guð- 
mundsson, Eiríkur Guðmundsson, Thorsteinn Jóhannsson, 
Björn Rúnólfsson Austman og Sigurjón Jónsson. Var Albert 
Kristjánsson, þá guðfræðanemi, kvaddur til að þjóna söfnuðin- 
um yfir sumar mánúðina. 

Ári síðar var annar söfnuður stofnaður, 12. sept., í hinni 
svo nefndu Grunnavatnsbygð fyrir austan Lundar. Var það 
einkum fyrir trúboðsstarfsemi séra Alberts Kristjánssonar það 
sumar, að söfnuðurinn var stofnaður. Fólk sem flutti frá Nýja- 
fslandi, einkum Mikley, átti Mka góðan þátt í stofnun þessa 
safnaðar. Má þar tilnefna Pétur Bjarnason, Jóhann Straum- 
fjörð, Einar Johnson, Oddfríði Johnson, Ingimund Sigurðsson, 
og fleiri. 

Þessir voru kosnir í safnaðarnefndina á fyrsta fundinum: 
Pétur Bjarnason, forseti; Oddfríður Johnson, vara-<forseti; 
Steinþór Vigfússon, ritari; P. Pétursson, vara-ritari; Einar 
Johnson, féhirðir, og sem meðráðamenn, Ingimundur Sigurðs 


56 


son og Mrs. Sigríður Hördal. Söfnuðurinn hlaut nafnið “Ljós- 
vaka”. Þess má geta að Guttormur skáld Guttormsson var einn 
af stofnendum þessa safnaðar. Söfnuðurinn gekk tafarlaust i 
únitarska kirkjufélagið. Bar Oddfríður Johnson fram þá ti'l- 
lögu en Guttormur J. Guttormsson var stuðningsmaður, var til- 
lagan samþykt með öllum atkvæðum en nokkuð yfir 20 manns 
sátu fundinn. (Þess má geta að þá voru um 40 manns í Mary 
Hill-söfnuðinum). Eftir nafnaSkrá sem lögð var fram á safn- 
aðarfundi árið 1913, var tala meðlimanna í Ljósvöku-söfnuði 63. 

Tekið var fyrst að ræða um kirkjubyggingu á safnaðarfundi, 
sem haldinn var 3. nóv. 1913, fram til þessa höfðu messur verið 
fluttar í Norðurstjörnuskólanum eða heimahúsum. Kirkjunni 
var komið upp og tekin til afnota sumarið 1915; var fyrsti safn- 
aðarfundur haldinn í hinni nýbygðu kirkju 17. nóv. 1915. Stærð 
kirkjunnar er 32 X 24 fet með söngpalli sem er 12 X 14 fet. Það 
hjálpaði söfnuðinujn stórkostlega við þetta kirkjusmíði, að 
prestur safnaðarins, séra Albert, vann honum endurgjaldslaust 
á þessum árum. (Hefir að líkindum fengið einhvern styrk frá 
únitara félaginu í Ameríku, en stundaði annars búskap). Þessi 
kirkja var síðar flutt til Lundar er söfnuðirnir sameinuðust, 
árið 1931. Kirkjan að Mary HLll var á sama ári flutt til Oak 
Point. 

Hið únitariska, íslenzka kirkjufélag var stofnað árið 1903. 
Það beitti sér fyrir mörgum menningarmálum meðal Vestur- 
ís'lendinga og var og er aðal máttarstoð hins frjálslynda kristin- 
dóms meðal þeirra. (Verður síðar nánar greint frá sögu þess 
eftir að únitarar sameinast hinum frjálslyndu söfnuðum er 
fylgdu stefnu séra Frðiriks sál. Bergmans eftir að hann yfir- 
gefur lúterska kirkjufélagið). Kirkjufélag únitara gengst fyrir 
sunnudagaskólahaldi í flestum eða öllum söfnuðum sínum. 
Þessir sunnudagaskólar voru á íslenzku lengi fram eftir og eins 
og hjá lúterskum. Var verndun tungunnar mikil stoð að því. 
Únitarar ráku trúboð sitt í mörgum sveitum og voru söfnuðir 
stofnaðir í ýmsum stöðum. Um Winnipeg söfnuðinn og söfn- 
uðina í Álftavatns- og Grunnavatnsbygðum hefir nú verið talað. 
Einnig voru söfnuðirnir í Nýja-íslandi, sem um er rætt í fyrsta 
kafla sögunnar, vel vakandi. Auk þess voru söfnuðir stofnaðir 
í Piney, hann er enn við líði; í Selkrik en hann átti sér skamman 
aldur; í Norður Dakota, hann var þó skamma stund við líði; í 
Foam Lake-bygð, hann er nú liðinn undir lok fyrir mörgum 


57 



árum. Ef til vill hafa söfnuðirnir verið enn fleiri þótt mér sé 
ekki um það kunnugt. 

Fólk með únitariskar skoðanir var líka á dreifingu um alfar 
bygðir fslendinga í Vesturheimi, þótt þeir hefðu ekki mátt til 
félagslegra samtaka. 

Hin miikla breyting, sem orðið hefir á prédikunarmáta lút- 
ers'ku prestanna er áreiðanlega að nokkru fyrir áhrif únitara. 
Margar stólræður, fluttar í lúterskum kirkjum, gætu alveg eins 
verið fluttar fyrir únitörum. Slíkar prédikanir olilu hneykslun 
á mínum fyrstu prestskapar árum, 1914 og 15. Kirkjusiðirnir 
eru vitaskuld nokkuð öðru vísi hjá þessum tveimur kirkjudeild- 
um. Altarisgöngur tíðkast enn í lúterskum kirkjum með þverr- 
andi þátttöku samt. Altarisgöngur eru líka stundum um hönd 
hafðar í únitara kirkjum, með nok-kuð breytilegum hætti. Sama 
er að segja um skírnina, fermingu og enda jarðarfarir. Við eng- 
ar af þessum athöfnum eru játningar upplesnar hjá únitörum. 

Trúmála deilurnar hafa alveg fallið niður og munu flestir 
því fagna, en spursmál samt hvert þverrandi umræður um trú- 
mál hafi ekki deyfandi áhrif á söfnuðina. H. E. J. 


Nokkrar Sambandskirkjur 


Sambandskirkjan og samkomu 
húsið í Riverton 


Sambandskirkjar á Gimli 


58 


Sambandskirkjan á Lundar 









Sambandskirkjan í Winnipeg 


Sambandskirkjan á Oak Point 


Sambandskirkja í Amesi 


Sveitarkirkjan í Piney 




'" ' : " íí 























Eg hef mín augu upp til þín 


Eg hef mín augu upp til þín 
þú alheims mildi faðir. 

Þú hefir verið hjálpin mín 
um heimsins alda raðir. 

Er fyrsti geislinn gylti fjöll 
þú gafst mér neistann bjarta, 
og síðan hefir ást þín öll 
mitt endurljómað hjarta. 

Það ljós mér hefir lýst svo bjart 
á lífsins myrku stundum, 
að hraunið er mér sýndist svart 
fékk svip af blómstur-grundum. 

Eg hræðist engin myrkra-mein, 
ef mig, þú faðir leiðir. 

Þín sól, er fyrst svo skært mér skein, 
úr skuggum öllum greiðir. 

Þú, engu þinna barna brást, 
en blessun gafst oss þína. 

Þín handleiðsla og eilíf ást 
mun æ oss veginn sýna. 

Þitt ljós mun fegurst lýsa þó 
er legst að nóttin svarta, 
þá finnur andinn frið og ró 
og frelsi, — við þitt hjarta. 

P. S. Pálsson 


60 



Frm Marja BjöffimsoBii 

Frú Marja Björnson er dóttir Gríms og Sveinbjargar Lax- 
dal. Hún fluttist sem unglingur til þessa lands og giftist Dr. 
Sveini Björnsyni, árið 1916. 



FRÚ MARJA BJÖRNSON 


Frú Björnson er hin mesta starfs og dugnaðar kona, vel 
gáfuð og framúrskarandi áhugasöm fyrir öllum menningar og 
framfaramálum mannfélags síns. Heimili þeirra Björnsons 
hjónanna er alkunnugt fyrir gestrisni og myndarskap. Ber þar 
alt vott um rausn húsfreyjunnar og fegurðarsmekk hennar. 

Hún hefir ætíð verið mjög félagslynd og tekið mikinn þátt 
í flestum félagsmálum bygðarinnar, og hlíft sér hvergi við örð- 


61 



uglei'kum þeim og ábyrgð, sem því eru samfara. Hæfileikar 
hennar sem leiðtoga hafa ætíð sannað sig hvar, sem hún gengur 
að verki. Alt frá því að Sambands kvenfélögin gengu í sam- 
eiginlegan félagsskap, hefir hún lengst af verið forseti þeirra, 
og lagt á sig mikið og merkilegt starf til viðhalds og gengis 
félagsskaparins. Hún var ein af aðal frumkvöðlum þess, að 
sumarheimili barna yrði reist á Hnausum, og öll þau ár, sem það 
hefir starfað, hefir hún verið óþreytandi að vinna að velferð 
þess og viðhaldi. Lengst af hefir hún verið forseti nefndar 
þeirrar, sem lítur eftir heimilinu, og margt dagsver'k hefir hún 
sjálf lagt í það. Hin síðustu ár hefir hún verið ein af forstjórum 
Hinna sameinuðu kvenfélaga únitara kirkjunnar í Boston, og 
sótt þing þangað nokkrum sinnum. 

Mrs. Björnson er vel gefin kona, vel máli farin, einörð og 
trú áhugamálum sínum. Hún er hin mesta mannúðarkona, sem 
vil'l öllum góðum málefnum vel, og það sem er lofsverðara, hún 
er fús til að leggja hönd á plóginn, svo að þau nái framgangi. 

- E. J. Melan 


Frú Olína Pálsson er ætt- 
uð af Austfjörðum, kom ásamt 
foreldrum sínum til þessa 
lands á unga aldri. Árið 1910 
giftist hún Páli S. Pálssyni og 
hafa þau búið í Winnipeg. 

Frú Pálsson hefir lengi 
starfað að frjálslyndum kirkju- 
málum í Winnipeg. Hún hefir 
jafnan verið í kvenfélagi Sam- 
bandssafnaðarins þar, og var 
um eitt skeið forseti þess. Á 
hennar stjórnartíð jókst með- 
limatala félagsins að miklum 
mun fyrir ötulleika hennar og 
vinsældir. Hún hefir einnig 
verið árum saman í stjórnar- 
nefnd kvennasambandsins og 
FRÚ ÓLINA PÁLSSON verið féhirðir þess og leyst 

það starf af hendi með hinni mestu reglu og dugnaði. 









Alla þá tíð, sem Sumarheimilið hefir starfað, hefir hún 
unnið mikið verk til viðhalds þess. Það er örðugt starf að halda 
við slíkum fyrirtækjum ef vel á að fara; til þess hefir, eins og 
eðlilegt er, þurft talsvert fé. Á því sviði hefir frú Pálsson geng- 
ið vel fram á liðnum árum, og haft mikla fyrirhöfn á ýmsum 
öðrum sviðum í sambandi við starfræksluna. Mætti nefna meðal 
annars umsjón hennar árum saman að sjá um hópa barnanna, er 
þeir fara úr bænum til Sumarheimilisins, og eins þegar börnin 
koma heim. Alt þetta annaðist hún mörg sumur með hinni mestu 
alúð og kostgæfni vegna þess eins, að hún hafði trú á góðu mál- 
efni, og vilja til að fórna því tíma sínum og vinnu. 

Frú Ólína Pálsson er ein af okkar beztu starfskonum, hrein 
í lund og ákveðin í skoðunum sínum og trygg hverju því máli, 
er hún veitir fylgi sitt. Hún hefir unnið mikið starf til góðs í 
félagsmálum vorum og á miklar þakkir skilið. 

_ E. J. Melan 



PÁLL S. PÁLSSON 


Páll S. Pálsson er Borgfirð- 
ingur að ætt, f. 17. sept. 1882, kom 
til þessa lands árið 1900, gekk á 
verzlunarskóla í Winnipeg og 
hefir jafnan stundað viðskifta- 
störf. Er nú starfsmaður við 
Heimskringlu. Hann kvæntist 
árið 1910 Ólínu Anderson og hafa 
þau ætíð búið í Winnipeg. 

Páll S. Pálsson er mjög vel 
gefinn maður og fjölhæfur. Hann 
hefir ætíð tekið mikinn þátt í fé- 
lagsmálum íslendinga í Winni- 
peg, um margra ára skeið hefir 
hann verið í safnaðarnefnd Sam- 
bandssafnaðarins þar, og í lei'kfé- 
lagi safnaðarins. f kirkjufélags- 
nefndinni hefir hann verið síðan 
kirkjufélagið var stofnað og ver- 


ið féhirðir þess. Hefir hann gengt því starfi með hinni mestu 
alúð og vakað yfir velferð félagsins með þeim áhuga, sem sýnir 
hve ant honum er um hag þess og velgengni. 


63 


Eins og áður er getið um, hefir hann tekið mikinn þátt í 
félagsmálum og er því vel þektur maður og vinsæll í mannfélagi 
sínu, en kunnastur mun hann fslendingum út í frá, bæði hér og 
heima, fyrir skáldskap sinn. Kvæði hans hafa birst í blöðum og 
tímaritum hér vestra, og birtust sum þeirra í ljóðabók, er hann 
gaf út 1936, og heitir: “Norður-Reytkir”. Mér dettur í hug ein 
vísa úr bókinni, hún er svona: 

Að baki hlíðin brosir græn 
með blóma fjöld, 
og hlustar eftir hugsun þinni 
um heiðrík kvöld. 

f kveðskap sínum og viðkynningu er Páll barn sumarsins, 
baksýnin er sumargræn hlíð skrýdd mörgum blómum, sem eigi 
aðeins eru ba'ktjald heldur hluti af hans eigin sál. Alstaðar bera 
kvæðin vott um hlýju sumarsins, sem gjarnan vildi verma alt, 
verma öllu, sem er kalt og skelfur í myrkri sorgar og einveru, 
öllu sem aðrir hafa gleymt eða níðst á. Það er það sem sannur 
sonur sumarsins þráir ætíð að gera, riddaraskapur hins andlega 
karlmennis, sem hefur sig upp yfir nepju, kaldhæðni, fyrirlitn- 
ingar og hirðuleysis inn í heim sumarsins, sem lætur alt lifa og 
gleðjast. 

En Páll á líka aðra hlið. Á samkomum og mannamótum 
hefir hann flutt fyrir mönnum gamankvæði sín og gert mörgum 
glatt í geði. Eg efast um að hann eigi marga sína jafningja á því 
sviði á meðal íslenzkra skálda. Hann er glöggskygn á tildrið og 
hégómaskapinn, heimökuna og auvirðileikann, í tilveru mann- 
anna og hefir skáldgáfu til að móta úr því myndir úr orðum er 
falla í stuðla. 

Oft hefi eg óskað þess að hann gæfi út þessi gamanljóð sín. 
Vér erum vart of kát og höfum öll gott af því að hlægja, og við 
höfum einnig gott af því að sjá okkar eigin galla dregna upp á 
þann hátt, að þeir verði minnisstæðir og fari fækkandi fremur 
en aukist ósjálfrátt og óafvitandi. Þessi grein ljóðagerðar Páls 
hefir því tvöfaldan boðskap, að gleðja og tipta á góðlátlegan 
hátt, og reynslan sannar að það er góð aðferð. 

E. J. Melan 


64 



Dr. Sveinn E. Björnson 

Dr. Sveinn E. Björnson er 
fæddur á Lýtingsstöðum, Vopna- 
firði, 13. okt. 1885. Ætt hans er af 
Austfjörðum að mestu leyti. 18 
ára fluttist hann ásamt foreldrum 
sínum til þessa lands. Gekk um 
tíma á verzlunarskóla og svo á 
Wesley College og útskrifaðist 
þaðan, las síðan læknisfræði á 
Manitoba háskólanum og útskrif- 
aðist 1916. Var fyrst læknir á 
Gimli, fluttist þaðan til Árborg 
þar sem hann var héraðs-læknir 
frá 1919—1945. Hana er nú lækn- 
ir á Siglunesi, Man. Kona hans 
er Marja Laxdal. Þau eiga tvö 
börn á lífi: Dr. Sveinbjörn, sem 
er læknir í Ashern, Man., og Mar- 
ion Benedictson, Regina, Sask. 

Sveinn læknir er máður vel 
mentaður og fjölhæfur. Á hinum mörgu árum, sem hann hefir 
rækt læknisembætti sitt hér í bygð, hefir hann eignast fjölda 
vina, eigi einungis sem læknir heldur sem góður félagsmaður. 
Hin alúðlega gestrisni þeirra hjónanna er alkunn, og þátttaka 
þeirra í félagsmálum, þar sem þau lögðu fram liðsinni sitt með 
ráðum og dáð. 

Sveinn er kunnur almenningi sem skáld. Hann hefir um 
roörg ár birt í blöðum og tímaritum kvæði sín, og gefið þau út i 
sérstakri Ijóðabók, er hann nefnir “Á heiðarbrún”. Ljóð hans 
lýsa prúðum manni með næmri tilfinningu fyrir fegurð náttúr- 
unnar, og fegurð íslenzkrar tungu og ást til ættlandsins, sem 
hann sér ennþá af heiðarbrún minninganna. Þau lýsa ennfremur 
trúmanni, sem finnur í tilverunni stjórn og handleiðslu æðri 
máttar; skáldið sér “í ljóssisns litum lífsins öruggu höfn”. 

Ljósastur vottur um samúð læknisins og vináttuþel hans 
við samferðamennina, eru hin mörgu tækifæriskvæði hans, eftir- 
mæli, brúðkaups- og silfurbrúðkaupskvæði. Þau lýsa eigi aðeins 
skáldgáfu hans heldur og félagslyndi og velvild hans. Öll þessi 



DR. SVE'INN E. BJÖRNSON 


65 




ljóð eru bjartur kafli í sögu bygðarinnar, rósgluggi er varpar 
þýðum blæ inn í rökkurdimm bogagöng áranna liðnu. 

Dr. Sveinn Björnson er vel lærður maður og les jafnan 
fjölda góðra bóka, er vel máli farinn og vel ritfær á óbundið 
mál. Hann er frjálslyndur trúmaður og hefir lagt á sig mikið 
starf í þágu kirkjumálanna. Síðan Sambandssöfnuðurinn var 
stofnaður í Árborg hefir hann jafnan verið í stjórn hans, oftast 
forseti hans. Ritari í stjórnarnefnd kirkjufélagsins var hann í 
mörg ár. 

Auk ljóðagerðarinnar hefir hann í tómstundum sínum lagt 
stund á tafl. Hann er ágætur í þeirri íþrótt, auk þess var hann 
góður smiður á yngri árum, glímumaður og söngmaður, hinum 
mörgu hæfileikum sínum hefir hann varið til góðs. Fáir menn 
eru honum vinsælli. 


Hannes Peturson 

Á kirkjuþingi Sameinaða 
kirkjufélagsins, sem nú fer í 
hönd, hefir verið ákveðið að 
minnast 25 ára afmælis þess. 
Þykir Brautinni eiga vel við 
að minnast í fám orðum nokk- 
urra þeirra, er mest koma við 
þá sögu. 

Og framarlega í hópi 
þeirra manna má fyrverandi 
forseta þess telja, Hannes Pét- 
urson. 

En þó hann væri einn af 
þeim, er í ráðum voru með 
stofnun þess og hafi stöðugt 
síðan verið einn af ótrauðustu 
stuðningsmönnum þess og árin 
1943—44 og 45 forseti þess, er 
þó ekki nema lítið eitt af starfi 
hans með því talið í þágu frjálstrúarmála íslendinga í Vestur- 
heimi. 

Er hann kom til Winnipeg stuttu eftir aldamót tók hann 


Nokkur orð um 



HANNES PÉTURSON 


66 









ótrauðlega til starfa í frjálslyndis trúmálahreyfingunni og í 
starfi ýnitara kirkjunnar í Winnipeg byrjaði hann snemma að 
taka mikinn þátt, stofnaði þegar á unglingsárunum Ungmenna- 
félag hennar og stjórnaði lengi, og fór um leið mjög snemma, að 
taka þátt í stjórnarnefndar starfi Sambandssafnaðar. Og eins 
og hann óx hér brátt í því starfi, er hann gerði að lífsstarfi sínu, 
eins fór þátttaka og áhrif hans vaxandi innan frjálstrúar starf- 
seminnar, unz segja má nú, að stjórn og eftirlit þess starfs hafi 
mörg síðari árin hvílt manna mest á honum. 

Hannes var einn af stofnendum ritsins “Heimir” og skrifaði 
nokkuð í það á fyrri árum. Er þeim, er þetta skrifar til efs, að á 
íslenzku hafi nokkurt rit, fyr eða síðar, átt eins mikinn þátt í að 
efla skoðanafrelsi og þetta rit. Hannes var og einn af stofnend- 
um hins nýja rits frjálstrúarmanna “Brautarinnar”. 

Það væri freistandi að skrifa hér lengra mál um Hannes 
Péturson en rúmið leyfir; um hvernig hann hefir staðið sig á 
svel'linu í lífsbaráttunni, sem beið allra innflytjenda til þessa 
lands. Það hefir margra verið minst, er minna hafa þar látið til 
sín taka. í fjársýslu er hann hér í hópi hinna fremstu manna. 
En út í þá sögu er hér ekki hægt að fara. 

Hannes er fæddur á Ytri-Brekkum í Skagafirði, en kom 
vestur um haf með foreldrum sínum, Pétri Björnssyni og Mar- 
grétu konu hans og systkinum árið 1883, barn að aldri. Var séra 
Rögnvaldur einn þeirri systkina. Hannes gekk hér á Wesley 
College, varð þá barnakennari, lagði síðan fyrir sig bankastörf 
°g byrjaði úr því fjármálaferil sinn. Hann giftist 1906 Tilly 
Sigurðsson. Eiga þau eina dóttur, Unu Maríu, gifta íslenzkum 
lyfjafræðingi Robert Louis Stephenson. 

Hannes er ljúfmenni í viðkynningu, skarpgáfaður, snjall og 
einarður ræðumaður; hefir flutt fjölda erinda bæði um kirkju- 
og þjóðræknismál vor vestra og verið félagsmálum íslendinga 
hinn þarfasti maður. 


67 




Sveinn Thorvaldson, M. B. E. 

Sveinn Thorvaldson er skag- 
firskur að ætt og uppruna, 
fæddur 3. marz 1872, fluttist 
ásamt foreldrum sínum til 
þessa lands árið 1887. Hann 
gekk hér á skóla og var svo um 
tíma kennari, en hætti brátt 
við það starf og gerðist kaup- 
maður og hefir stundað það 
starf síðan, lengst af í River- 
ton, Man. Fyrstur allra ís- 
lendinga stofnaði hann smjör 
og ostagerðarhús og var braut- 
ryðjandi á mörgum sviðum í 
bygð sinni. Hann er hinn 
merkasti maður, vel gefinn og 
framúrskarandi duglegur og 
sókndjarfur. — Auk atvinnu 
sinnar, kaupmenskunnar, hefir 
hann rækt mörg opinber störf, verið þnigmaður fyrir Gimli 
kjördæmið, oddviti Bifröst sveitar árum saman, og forseti skóla- 
ráðsins í Riverton. Hann hefir ætíð haft mikinn áhuga fyrir 
trúar- og kirkjumálum og aðhyltist þegar á unga aldri únitara 
stefnuna. Alla tíð síðan hann, ásamt ýmsum öðrum, stofnaði Sam- 
bandssöfnuðinn í Riverton hefir hann verið í stjórnarnefnd safn- 
aðarins, oft forseti hans, og kendi í mörg ár í sunnudagaskóla 
kirkjunnar. Á hverjum sunnudegi, þegar veður leyfði, fór hann 
í bifreiðinni sinni á heimili þeirra barna, sem fjarlægust voru 
og sótti þau á sunnudagaskólann, og flutti þau svo heim að skól- 
anum loknum. f hvert skifti og messað er í kirkjunni, og hann 
er eigi fjarverandi úr bænum, situr hann í bekknum sínum og 
syngur sálmana með hinum. Ekkert mun það sálmalag í íslenzku 
sálmabókinni, sem hann ekki kann, enda var hann forsöngvari 1 
kirkjunni sinni heima, þótt ungur væri er hann yfirgaf ísland. 
Eitt hefir vakið aðdáun mína í samstarfi mínu við Svein Thor- 
valdson, öll þau ár, sem eg hefi verið prestur hér. Eg hefi aldrei 
leitað til hans viðvíkjandi ýmsu, sem gera þurfti í sambandi við 
kirkjumálin, að hann hafi eigi brugðist vel við, gert það með 



SVEINN THORVALDSON, M.B.E. 


68 








gleði og fúsleika eins og hann hefði ætíð nægan tíma, þótt hann 
eigi oftast mjög annríkt. 

Hann hefir árum saman verið í stjórn kirkjufélagsins sem 
varaforseti þess, og rækt starf sitt þar með hinum mesta áhuga 
og samvizkusemi og er nú heiðursforseti þess. Hin síðustu ár 
hefir hann verið vara-forseti í stjórnarnefnd únitara fé'lagsins i 
Boston, fyrir hönd únitarakirknanna í Canada. Hefir hann ár- 
lega sótt stjrónarnefndarfundi félagsins, og sýnir það bezt 
áhuga hans og dugnað að takast slíkar langferðir á hendur svo 
roskinn sem hann er nú orðinn. 

Sveinn Thorvaldson hefir að maklegleikum hlotið marga við- 
urkenningu. Englandskonungur hefir sæmt hann heiðursmerki 
og eins stjórn íslands, en þann minnisvarða hefir hann sjálfur 
reist sér í minningu samferðamanna sinna, að hann var duglegur 
og hollur þeim málefnum, sem hann fylgdi. 

E. J. Melan 



Lag: Af instu rót mín önd og sál sig gleður 

Hjá þér vor drottinn hælis vil eg leita 

í hættu og sorgum styrk þig bið mér veita. 

Æ gef mér trú að treysta miskunn þinni; 
þín tign og ást er hjálpin sálu minni. 

Ó, lát þitt skína ljósið kærleiksbjarta, 

að leiða von og styrk í sérhvert hjarta. 

Oss veit þann mátt, er hrindir af sér helsi; 
það hugrekki, sem vinnur sér inn frelsi. 

Þinn sannleikur skal markið manna vera 
og miskunnsemi þína að hugsjón gera, 

og blessun þíh mun heiminn fylla friði, 

og fögnuð þeim, sem veitir æðstu gleði. 

Þinn kærleikur skal með oss vera að verki, 
og von og trúin undir krossins merki 

í einingu til sigurs alls hins sanna, 

í samhug leiða fylking allra manna. 

E. J. Melan 


69 





Verkin lifa þótt mennirnir deyi 

Þessir prestar áttu drjúgan 
þátt, í stofnun Hins samein- 
aða kirkjufélags fisilendinga í 
Norður Ameríku, sem nú hefir 
staðið í 25 ár, og reistu sér þar 
með veglegt minningarmerki 
sem heldur ekki aðeins minn- 
ingu þeirra lifandi en heldur 
þeirri stefnu lifandi í trúmál- 
um sem þeir fylgdu með svo 
miklu kappi og fjöri. 

Dr. Rögnvaldur Pétursson 




Séra Ragnar H. Kvaran Séra Guðmundur Árnason, B.D. 


70 



















J3xautin 

DEILD KVENNASAMBANDSINS 



Erindi flutt af Marju Björnson, forseta Sambandsins, 
á kirkjuþingi í Winnipeg 1947. 


Af því nú eru liðin tuttugu ár og eitt betur frá stofnun 
Frjálstrúar Kvenfélaga Sambandsins, virðist viðeigandi að 
minnast þess atburðar með stuttri greinargerð yfir starf þess á 
umliðnum árum. Verður þá sérstaklega að minnast þeirra kven- 
félaga, sem gerst hafa meðlimir í heildinni. Einnig félaga, sem 
unnið hafa að sömu málum í liðinni tíð en eru ekki sem stendur 
meðlimir í sambandinu. 

Á öllum tímum, síðan kvenfélaga starfsemi hófst, hefir það 
verið viðurkent að áhrif hennar hafa verið svo víðtæk og yfir- 
gripsmikil til þjóðþrifa, bæði inn á við og út á við, að engin 
hreyfing í þjóðfélaginu hefir verið gagnlegri né gæfuríkari 
fyrir land og lýð. Er hér auðvitað átt við kvenfélaga starfsemi 
yfirleitt, hvort sem þau standa eða hafa staðið innan eða utan 
kirkjunnar. Munu þó safnaðasamtök kirkjunnar á öllum tímum 
hafa átt drjúgan þátt í myndun kvenfélaga víðsvegar, mest 
vegna þess að þau urðu einn sterkasti þátturinn í viðhaldi 
kirknanna í efnalegum skilningi. En eins og alt, sem heimtar 
útrás á þroskabrautinni, hafa nú kvenfélögin vaxið út frá þeirri 
hugsjón að starfa eingöngu í þarfir safnaðanna. Þau hafa farið 
að líta í kring eftir nýjum og stærri verkefnum og þau hafa 
fundið svo ótal margt fleira sem þau fundu köllun hjá sér til að 
starfrækja í þarfir lands og þjóðar. Má segja að þau hafi ávalt 
verið vakandi á verði fyrir hverju einu, sem stefndi að því að 
líkna nauðstöddu fólki og þá engu síður að leiðbeina þeim, sem 
fóru viltir vegar. Að þeim hafi orðið mikið ágengt í starfinu er 
öllum ljóst víðsvegar um heim, þó alt starfið hafi farið fram í 


71 






kyrþey. En hinn sigrandi máttur er hljóður, og upptökin að 
þessari mikilsverðu hreyfingu er hvergi að finna annarsstaðar 
en í móðurástinni, sem er og hefir ávalt verið hinn hljóði, sigr- 
andi máttur í lífi mannanna. Væri vel, ef í því öngþveiti, sem 
nú ríkir í heiminum þar sem öfl eyðileggingarinnar virðast hafa 
bæði tögl og hagldir á hinum svokölluðu friðarráðstefnum, að 
sameinuð kvenfélög allra landa og þjóða heimtuðu þann rétt, 
sem þeim ber, að eiga helming atkvæða á öllum friðarráðstefn- 
um mannkynsins. Enginn þráir frið á jörðu meir en mæður 
þeirra manna, sem kallaðir eru út í stríð, og eiga þær því meiri 
rétt á því en katlmenn að leggja grundvöllinn að varanlegum 
friði. Og eins og kunnugt er, þá eru mennirnir enn ekki á eitt 
sáttir með það, hvernig sá grundvöllur á að vera. Ef að líkum 
lætur, er því miður hætt við að einhver partur hans verði bygður 
á sandi, ef byggingarmeistararnir eru látnir einir um valið. Væri 
því ekki ófyrirsynju og alls ekki óyfirstíganlegt, að kvenþjóðir 
allra landa stofnuðu til allsherjar friðarþings á sína vísu, og léti 
hendur standa fram úr ermum, þar sem um mikilvægasta mál- 
efni mannkynsins er að ræða. Gæti þær með þessu móti lagt 
fram sín gögn og heimtað sinn rétt, sem mennirnir hafa frá örófi 
alda frá þeim rænt; og sá réttur er hvorki meira né minna en 
jafnt atkvæðamagn við karlmenn, á öllum úrslitaráðstefnum 
mannfélagsins. Sagan hefir þráfaldlega sýnt, að gegn um ald- 
irnar hafa karlmenn aldrei getað komið á varanlegum friði sín 
á milli, og eru ekki neinar líkur til að breyting verði á því. Hefir 
aldrei verið meiri þörf á því en nú að koma á friði; vegna þess 
að nú berjast þeir ekki eingöngu hvor við annan, heldur há þeir 
stríðin þar sem gamalmenni, konur og börn er myrt í þúsundum. 
Hefir því ástæðan aldrei verið meiri en nú, fyrir konur um 
gjörvallan heim, að hefjast handa í því að afvopna mennina, og 
semja frið fyrir allar þjóðir um alla ókomna tíð. Er því öll 
nauðsyn á því fyrir hvert kvenfélag, hversu smátt, sem það 
kann að vera, að ræða um friðarmál frá þessu sérstaka sjónarmiði 
og senda sínar niðurstöður til aðalfélaga þeirra er smærri fé- 
lögin standa í sambandi við, og verða auðvitað allar fram- 
kvæmdir að byggjast á samkomulagi og getu innan heildarinnar. 

Það vetkefni, sem fyrir mér liggur hér, er að gera í eins 
stuttu máli og unt er, grein fyrir starfsemi íslenzkra kvenfélaga 
sem starfað hafa innan vébanda frjálstrúar kirkjunnar og Sam- 
bandi íslenzkra frjálstrúar kvenfélaga hér í landi, á tuttugu og 
einu ári, sem liðið hafa frá stofnun félagsins. Er mér þetta mjög 


72 








hugleikið mál og ljúft ekki sízt vegna þess að eg hefi verið 
meðlimur og í stjórnarnefnd þess frá byrjun og forseti þess um 
mörg ár; eða sextán ár af þeim tuttugu sem nú eru um garð 
gengin frá stofnun sambandsins. Hefi eg því að sjálfsögðu 
margs að biðja afsökunar á í sambandi við stjórn félagsins; en 
ut í þá sálma verður ekki farið í þessu erindi. Einungis vil eg 
lýsa ánægju minni yfir þeim góða árangri sem orðið hefir af 
starfinu og þakklæti til allra meðlima Sambandsins fyrir margra 
ára samúðarríkt samstarf, sem eg veit að á eftir að bera blessun- 
arríkan ávöxt langt inn í ókomna tíð. Á þessum tímamótum 
hljótum við að minnast með söknuði og þakklátum huga allra 
þeirra sem í liðinni tíð störfuðu með okkur, en sem nú hafa 
horfið af sjónarsviðinu. Verður þeirra minning best heiðruð 
með því að halda við þeim metnaði og þeirri iðjusemi, sem þær 
ávalt sýndu í lífi og starfi á meðan þær dvöldu meðal okkar. 
Mun þá starfi því, sem þeim var ávalt hugha'ldið vel borgið í 
framtíðinni. f minningu þess framtaks sem þegar hefir komið í 
ljós, megum við því vongóðir horfa inn á sviðið framundan og 
halda áfram í áttina til frekari framkvæmda í því starfi, sem 
fyrir okkur liggur. 

Af því ekki eru nægileg gögn fyrir hendi, né heldur tími 
eða tækifæri á því að skrifa sögu kvenfélaganna, verður einungis 
um einskonar yfirlit að ræða. Kvenfélögin sem tilheyra sam- 
bandinu eru tíu að tölu og þar fyrir utan má telja tvö eða þrjú 
fleiri, sem hafa stutt að okkar félagsmálum. Flestum þeirra 
hefir verið gefið íslenzkt nafn, sem lýsa að nokkru stefnu félag- 
anna. Wynyard kvenfélag heitir “Framsókn” og var það stofn- 
að árið 1909 í ágúst það ár. Var fyrsti forseti þess Mrs. Svan- 
borg Jónasson ; ritari, Mrs. S. Johnson og féhirðir Mrs. F. Thor- 
finnson. Var félagið talsvert öflugt á tímabili og er í raun og 
veru enn. Á fyrstu árum og lengi taldi það kringum um 25 með- 
limi, en ýmsra orsaka vegna hefir þeim nú fækkað, og sem 
stendur eru meðlimir félagsins 18. Hefir ýmislegt orsakað 
fækkun meðlima eins og gengur, en gott til þess að vita að 
Framsókn er enn vel vakandi og hefir á umliðnum árum unnið 
afar mikið í þarfir safnaðar og annara nauðsynja mála eins og 
Rauða Kross fél. og sjúkrahússins í Wynyard, og glatt gamalt 
fólk og einstæðinga með jólagjöfum. Núverandi stjórnarnefnd 
skipa: Forseti, Mrs. Pétur Thorsteinson; vara-forseti, Laura 
Hallgrímson; gjaldkeri, Bertha Olson; skrifari, Emma Guð- 
mundson. 


73 




í Langruth var frjálstrúar kvenfélag stofnað 10. júní 1925. 
Var félagið nefnt “Berglind”, sem minnir á svalann og hrein- 
leíkann. Stofnendur voru þessar konur: Mrs. Ágúst Eyjólfson, 
Mrs. Inga Grímsdóttir Tromberg, Mrs. Magnús Jónsson, Mrs. 
Karl Bjarnason, Mrs. John Thorsteinsson, Mrs. S. Finnbogason, 
Mrs. B. Christjansson. 

Þá bættust síðar í hópinn Miss Lilli Johnson og Mrs. J 
Marteinsson. Fundir voru haldnir einu sinni í mánuði í heima- 
húsum og var fyrsta verk félagsins að hafa veitingar 1. júlí á 
skemtidegi bygðarinnar. Frumkvæði að stofnun félagsins áttu 
Mrs. Ágúst Eyjólfson, Mrs. J. Thorsteinson og Mrs. S. Finn- 
bogason, og orsökin að því var sú, að fá trúmálin rædd af prest- 
um með frjálsar trúarskoðanir. Starfaði kvenfélagið í 19 ár eða 
til 1944 þegar það leystist upp. Varð það að hætta störfum 
vegna þess að meðlimirnir voru þá annaðhvort dánir margir eða 
farnir úr bygðinni. En á þessum 19 árum var félagslíf bygðar- 
innar oft fjörugt með góðar og uppbyggilegar sam'komur. Voru 
ýmsir prestar fengnir til að flytja erindi og messa, þar á meðal 
sr. A. E. Kristjánsson, sr. R. E. Kvaran, sr. Benjamín Kristjáns- 
son og sr. Halldór Jónsson, sr. G. Árnason og sr. R. Pétursson, 
en Sambandssöfnuður íslendinga í Langruth var stofnaður árið 
1924, og mun kvenfélagið hafa myndast út frá honum, því flestar 
félagskonur tilheyrðu söfnuðinum. En svo hætti söfnuðurinn 
starfi 1930. En á þeim 5 árum sem hann starfaði voru fulltrúar 
sendir árlega á kirkju- og sambandsþing kvenfélaganna, þar á 
meðal Mrs. S. Finnbogason, sem var einnig kjörin í fyrstu nefnd 
kvenfélaga Sambandsins. Aðrar konur voru fulltrúar sem hér 
greinir: Mrs. J. Thorsteinsson, Mrs. B. Kristjánsson, Mrs. K. 
Bjarnason og Mrs. M. Johnson. 

Starfsemi “Berglindar” var að flestu eða öllu leyti sú sama 
og á sér stað hjá hinum kvenfélögunum. Hún studdi söfnuðinn 
með ráði og dáð á meðan hann var starfandi. Þá studdi hún 
ýmsar líknarstofnanir og hjálpaði fátækum heima fyrir. Þó 
starfstíminn væri stuttur, lét hún áreiðanlega mikið gott af sér 
leiða bæði innan bygðarinnar og út á við. 

“Aldan” í Árnesi var stofnuð árið 1926 í júní og voru 
fyrstu stjórnendur hennar forseti, Mrs. Guðrún Johnson og 
skrifari og féhirðir, Mrs. Snjólaug L. Martin. Var aðalstefna 
félagsins að styrkja söfnuðinn með ráði og dáð bæði efnalega 
og eins með því að kenna þeim ungu á sunnudagaskóla, sem 


74 


stofnaður var í þeim tilgangi. Hefir “Aldan” síðan ávalt staðið 
trúlega í stöðu sinni í þessum efnum, og orðið til þess að styrkja 
margar aðrar nytsamar stofnanir og þurfandi fólk. Eins og öll 
hin félögin hefir hún styrkt Rauða kross félagið, Sumraheimilið 
á Hnausum, og á síðastliðnu ári tók hún að sér eitt fósturbarn 
sem “Foster Parent Plan” hefir umsjón með. Ennfremur lagði 
hún fé til Unitarian Service Committee á síðastl. ári en þetta er 
félag sem líknar þeim sem nauðstaddir urðu af völdum stríðsins 
og mun hafa ærið verkefni um mörg ókomin ár. “Aldari” gerðist 
meðlimur í kvenfélaga Sambandinu árið 1926 og í General 
Alliance árið 1940. 

Núverandi stjórnarnefnd skipa: forseti, Mrs. Th. Péturs- 
son; vara-forseti, Mrs. G. Johnson; skrifari, Mrs. J. Ólafson; 
gjaldkeri, Mrs. F. Helgason. 

“Eining” á Lundar var stofnað 10. okt. 1929 og voru hennar 
fyrstu embættiskonur, Mrs. Björg Björnson, forseti; Mrs. 
Mekkin Guðmundson, vara-forseti; Miss Aldís Magnússon, 
skrifari; Miss Rannveig Guðmundsson, vara-skrifari, og Mrs. 
Helga Jóhannsson, féhirðir. Árið 1932, 5. júní, gerðist “Eining’’ 
félagi í Kvennasambandinu og hefir verið það ávalt síðan. 
Flesta meðlimi hefir hún haft 17, og hafa þessar konur starfað 
afar mikið fyrir ýms velferðarmál, bæði heima fyrir og út á við, 
s.s. söfnuðinn, Sumarheimilið, Rauða krossinn, Unitarian Ap- 
peal. Þá hefir hún um mörg undanfarin ár haft haustboð fyrir 
elzta fólk bygðarinnar og hefir verið mjög vel til þess vandað. 
Á þessu síðasta ári hefir hún einnig hjálpað Unitarian Service 
Committee með fatagjöfum og saumavinnu og eitt fósturbarn 
tók hún að sér fyrir “Foster Parent Plan” með hjálp frá velvilj- 
uðum vinum félagsins, og annað barn var einnig tekið í fóstur 
heima fyrir. 

Þess má geta hér, að “Eining” ásamt Lút. kv.fél. “Björk” 
tóku höndum saman um það að heiðra heimkomna hermenn í 
haust er leið, og var þeim haldið eitt hið veglegasta samsæti og 
var drengjunum gefið skrautritað skírteini í ramma; hátt á 
annað hundrað alls. 

Núverandi nefnd skipa: forseti, Mrs. B. Björnson; vara- 
forseti, Mrs. A. Eyjólfson; skrifari, Mrs. B. Guðmundson; 
gjaldkeri, Mrs. I. Sigurdson; vara-skrifari, Mrs. Helga Jóhann- 
son. 

Kvenfélag Sambandssafnaðar á Árborg var stofnsett 12. 


75 




júní 1926, og voru fyrstu stjórnendur þess: Mrs. H. v. Rennesse, 
forseti; Mrs. B. Bjarnason, vara-forseti; Mrs. P. K. Bjarnason, 
féhirðir; Mrs. G. Einarsson, ritari. 

Hefir flest roeðlima verið 19 en eru nú 10, en vel vakandi í 
starfinu. Hefir þetta félag eins og hin sem áður hefir verið 
getið unnið að safnaðarmálum og þá einnig öðrum velferðar- 
málum bæði út í frá og heima fyrir. Hefir það frá fyrstu tíð 
styrkt Sumarheimilið eftir getu og nú síðast lagt tillag í eftir- 
launasjóð presta, styrkt prestefni til náms á fslandi. Þar að 
auki lagt fé í Rauða kross sjóð, Rússasjóð og Unitarian Service 
Committee sjóð. Lagt fé í “Mrs. Lindal Scholarship Fund” og 
styrkt ísl. Sambandskirkju útvarpið. Er hér einungis nokkuð 
talið sem dæmi upp á það hvað fáar konur geta gert þegar þær 
eru samtaka. Má geta þess að núverandi og fyrsti forseti fé- 
lagsins, Mrs. H. v. Renesse, var um langt skeið féhirðir Sumar- 
heimilisins og inti það starf af hendi vel og samvizkusamlega 
eins og hún hefir ávalt gert í kvenfélagsnefndinni. 

Núverandi nefnd skipa: forseti, Mrs. S. O. Oddleifson: 
vara-forseti, Mrs. N. Halldórson; skrifari, Mrs. H. v. Renesse; 
gjaldkeri, Mrs. G. O. Einarsson. 

“Ósk” heitir kvenfélagið á Oak Point og var stofnað 9. okt. 
1929. Fyrstu stjórnendur félagsins voru, forseti, Mrs. Sigríður 
Árnason ; vara-forseti, Miss Helga Árnason; ritari, Mrs. Nýbjörg 
Snidal; féhirðir, Mrs. Ingibjörg Johnson. 

Á fyrstu árum vann “Ósk” einungis fyrir kirkjuna, en svo 
hefir starfsvlðið verið að smá stækka. Fann hún verkefni vlð 
umbætur á ýmsu heima fyrir, s.s. skóla, samkomuhúsi og skauta- 
hring og ýmsu öðru. Styrkti hún einnig Sumarheimilið á 
Hnausum og vann margt í almenningsþarfir á stríðsárunum, 
sendi föt og vindlinga til hermanna yfir hafið og lagði í Rauða 
kross sjóð. 

Árið 1932, 5. júlí, gerðist “Ósk” félagi í Sambandinu. Hæst 
tala meðlima hefir verið 14 og 8 minst. Er núverandi forseti 
Mrs. Guðrún Mathews; vara-forseti, Mrs. Ingibjörg Johnson; 
ritari og féhirðir, Dora Mathews. 

Upphaf Sambands kvenfélagsins í Riverton var, að fjórar 
konur: Jóhanna Sigurðson, Sigríður Björnson, Ingibjörg 
Sveinsson og Sigrún Sigvaldason, tóku sig saman um að fá við 
og við prest til að messa, og hafa inn fé til að standa kostnaðinn 
af því. 


76 






Árið 1925, 14. marz, stofnuðu svo þessar konur ásamt fleiri 
konum kvenfélagið. Voru fyrstu meðlimir þessa kvenfélags: 
Jóhanna Sigurðson, Sigríður Björnson, Ingibjörg Sveinsson, 
Sigrún Sigvaldason, Anna Árnason, Guðrún Hjörleifson, Kristín 
Þorvaldson, Sigrún Einarsson, Helga Halldórsson, Ruby Thor- 
valdson og Guðrún Björnson. 

Var stefnuskrá félagsins: 1) að styðja að frjálsum trúar- 
skoðunum; 2) að hjálpa bágstöddum, hvaða trúarskoðanir, sem 
þeir hafa. Var fyrsta stjórnarnefnd kosin þannig: forseti, Sig- 
ríður Björnson; vara-forseti, Kristín Thorvaldson; skrifari, 
Sigrún Sigvaldason; vara-skrifari, Anna Árnason; féhirðir, 
Jóhanna Sigurðson. 

Á fundi 9. júní 1928, var samþykt að biðja um upptöku í 
Samband íslenzkra frjálstrúar kvenna í Ameríku. Voru þær 
Sigríður Björnson og Jóhanna Sigurðson kosnar erindrekar á 
kvenna þingið. 

Eftir því sem næst er komist hafa 43 konur tilheyrt þessu 
kvenfélagi. f því eru nú 15 konur. Hefir starf þessa félags 
verið að öllu eða flestu leyti hið sama og hinna kvenfélaganna 
og þeim hefir farnast vel og orðið mikið ágengt í starfinu frá 
byrjun. Félagið hefir styrkt söfnuðinn, haldið við sunnudaga- 
skóla, gefið fé til U. Appeal, til sjúkra og þurfandi og einnig 
lagt fé í námsstyrk Sam. kirkjufélagsins. Sérmál þeirra er 
kirkjuklukkusjóður í Riverton kirkju og hefir talsvert fé safn- 
ast í það fyrirtæki. Þá hafa þær gerst meðlimir í Book of the 
Month Club og hafa eignast með þessu talsvert safn af góðum 
bókum. Og þær hafa sent föt og fé til U. S. C. Sýnir það sem 
talið hefir verið að þetta félag er að vinna þarft og göfugt verk 
og hefir sýnt hrósverðan áhuga fyrir starfinu. 

Núverandi stjórnarnefnd: forseti, Mrs. G. Eyjólfson; vara- 
forseti, Mrs. S. Thorvaldson; skrifari, Mrs. E. J. Melan; gjald- 
keri, Mrs. E. A. Johnson. 

Kvenfélag Sambandssafnaðar á Gimli var stofnað 8. apríl 
1922. Voru fyrstu stjórnendur þess: forstöðukona, Mrs. S. Thor- 
darson; forseti, Mrs. S. Kristjánsson; vara-forseti, Mrs. S. Thor- 
darson; ritari, Mrs. Anna Magnússon; vara-ritari, Mrs. G. 
Olson; féhirðir, Mrs. E. Kristjánsson, vara-féhirðir, Mrs. J. 
Thorsteinsson. 

Hefir starf félagsins verið aðallega það, að styrkja söfnuð- 
inn og sunnudagaskólann, á meðan hann var við lýði, og þá að 


77 





hlúa að öðrum velferðarmálum bygðarinnar s.s. barnaheimilinu. 
Rauða kross, o. s. frv. Á síðastl. ári tók félagið á móti Dr. 
Hitschmanova og kynti hana og það mál, sem hún flutti fyrir 
Unitarian Service Committee, leiðandi fólki í hinum ýmsu fé- 
lögum hér. Var árangurinn hinn ákjósanlegasti. Voru 15 fóstur- 
börn tekin frá Gimli-þorpinu af félögum og einstaklingum. 
Voru einnig brúkuð föt send og nokkuð af peningum til líkn- 
arstarfs í Xékkóslóvakíu og Frakklandi og heldur það starf 
áfram enn. 

Árið 1926 gerðist Gimli Samb. kvenfélagið meðlimir í Sam- 
bandi ísl. frjálstrúar kvenna. Hæst meðlimatal hefir verið 22. 
Er núverandi félagsstjórn : forseti, Kristín Kristofersson ; ritari, 
Margrét Stvens; féhirðir, Ingibjörg Sveinsson. 

Fyrra únitara kvenfélagið á Gimli var stofnað 13. maí 1909. 
Voru fyrstu embættiskonur í því félagi: forseti, Mrs. J. P. Sól- 
mundson; ritari, Ólöf A. Jónasson og féhirðir, Mrs. Ingibjörg 
Bjarnason. Starfaði þetta félag þangað til 1915 en þá dó það 
alveg út og var því ekkert kvenfélag starfandi í Gimli söfnuði 
þangað til Samb. kvenfélagið var stofnað árið 1922, sem fyr er 
getið. 

“Framför” heitir kvenfélagið í Piney, og þó hún sé smá 
vexti, 8 meðlimir, þá hefir hún verið vel starfandi frá byrjun. 
Hún var stofnuð 31. júní 1939 og voru fyrstu embættiskonur: 
forseti, Mrs. B. E. Björnson; vara-forseti, Mrs. S. S. Anderson; 
ritari, Guðrún Stephanson; féhirðir, Helen Einarsson. 

Munu þær hafa gerst meðlimir í kvenfélaga Sambandinu 
stuttu eftir stofnfundinn. f byrjun höfðu þær 14 meðlimi en 
nú hefir þeim nokkuð fækkað. Hefir starf þéirra gengið ve! 
eftir ástæðum og stefna þeirra er að öllu leyti sú sama og hinna 
félaganna. Eitt sérmál þeirra er að safna fé fyrir kirkjubygg- 
ingu sem á að vera einskonar bygðarkirkja. 

Núverandi stjórnarnefnd skipa: forseti, Mrs. B. E. Björn- 
son; vara-forseti, Mrs. W. Olason; skrifari og gjaldkeri, Mrs. 
K. Norman. 

Kvenfélagið í Mikley, þó ekki tilheyri það Sambandinu, 
gaf skýrslu um starf sitt á síðasta (ársfundi) þingi og sýnir Iiún 
að öll starfsemi þess félags hefir gengið í sömu átt og hjá hin- 
um félögunum. Það hefir lagt til safnaðar, sent böggla til her- 
manna, gefið til barnaheimilisins og Rauða krossins, glatt bág- 
stadda og einnig lagt fé í sjúkrasjóð eyjarinnar. í stjórnarnefnd, 


78 




þess eru: forseti, Mrs. S. Ingibjörg Pálsson; vara-forseti, Mrs. 
Th. G. Pálsson; ritari, Mrs. Matthildur Torfason, féhirðir, Mrs. 
Anna Eiríksson. 

Árið 1943 var stofnað félag ungra kvenna í Winnipeg úr 
Unitara og Sambandskirkju félagsskapnum þar, sem kallar sig 
Evening Alliance eða “Kvöldvökusambandið”. Var það stofnað 
7. janúar og fer alt starf þeirra á fundum fram á ensku máli. Vai 
fyrsti forseti þess Mrs. Etta Pétursson og Mrs. Jóna Belling- 
ham var ritari og féhirðir. Hefir þeirra aðalstarf verið að kenna 
smábarnadeild í sunnudagaskólanum og hefir það starf aukist 
með hverju ári svo að í fyrra voru 36 börn innrituð í deildina. 
Þá hefir þetta félag einnig stutt kirkjuna fjárhagslega á allan 
hátt og eins tekið verulegan þátt í starfi U. S. C. Þá hófu með- 
limir þessa félags samskot til að taka að sér tvö fósturbörn um 
þriggja mánaða tíma eins og U. S. C. fór fram á við alla. Einnig 
gefur þetta félag árlega einhverja upphæð til United Unitarian 
Appeal. Það gerðist meðlimur í G. A. í janúar 1944. Stærst 
meðlimatala hefir verið 32 og núverandi stjórnarnefnd er: for- 
seti, Mrs. Chris Wilson; vara-forseti, Mrs. Marjory Asgeirson; 
ritari, Mrs. Lillian Bjarnason; corresponding sec., Mrs. Gwen 
Bonnett. 

Wynyard Evening Ailian.ce var stofnað í júlí 1946. Var 
stjórnarnefnd kjörin sem fylgir: forseti, Mrs. Lillian Thor- 
lacíus; ritari, Mrs. Edna Melsted; féhirðir, Miss Anna Guðjón- 
son. Fyrsta verk þessa félags var stofnun sunnudagaskóla (36 
börn innrituð í fyrra) og útheimti það vitanlega bæði mikla 
vinnu og fé. En af því viljinn var nógur tókst þetta svo vel að 
undrum sætir. Meðal tala barna á sunnudagaskóla nú er 69. 
Hafði félagið á stuttum tíma saman svo mikið fé, að það gat 
lagt fram upphæðir til margskonar þarfa og þar á meðal var eitt 
fósturbarn tekið frá Evrópu, fötum safnað til gjafa, gefið til 
kirkju og safnaðar ungmennafélagsins, og sjúkrahúss bæjarins. 
Þá var einnig lagt fé í Rauða kross sjóðinn og hjálparsjóð bygð- 
arinnar. 

Eins og stendur er þetta félag enn ekki meðlimur í Sam- 
bandinu, en það gerðist meðlimur í G. A. í ágúst 1946. 

Meðlimatal er 20, og núverandi stjórn er: forseti, Lillian 
Thorlacíus; ritari, Edna Melsted; féhirðir, Mrs. Luella Gillard. 

Fríkirkju kvenfélagið í Blaine var stofnað 28. febr. 1929 aí 
9 konum. Var fyrsta stjórnarnefnd þess: forseti, Mrs. Matt- 


79 



hildur Johnson; ritari, Mrs. M. J. Benedictson; féhirðir, Mrs. 
Thórdís Veum; vara-forseti, Mrs. Ásta Johnson; vara-ritari, 
Mrs. Sollín Peterson og vara-féhirðir, Mrs. María Thordarson. 

Var félagið stofnað aðallega til þess að styrkja hinn ný- 
myndaða söfnuð, en bæði þá fyrstu árin og ætíð síðan hefir það 
varið töluverðu af sínum inntektum til líknarstarfsemi og til að 
gleðja sjúka, gamalmenni og börn bæði á jólum og endranær. 

Þegar kirkjan var bygð borgaði félagið fyrir alla bekkina 
og eitthvað af ljósum, líka keypti það öll eldhúsáhöld, og hefir 
haldið þeim við síðan, líka alla stóla í samkomusalinn, glugga- 
tjöld og ýmislegt fleira. Til sunnudagaskóla hefir félagið lagt 
$10—$20 á ári. Ágæt skýrsla frá þessu félagi var birt í síðasta 
hefti af “Brautinni” og sýnir hún að þetta félag er vel vakandi 
og hefir gert afar mikið og þarft verk á þeim fáu árum sem það 
hefir starfað. Eftirtektarvert er samstarf þessa félags við lút. 
kvenfélagið, sem hefir orðið til ómetanlegs hagnaðar fyrir 
heildina. Er það gott til eftirbreytni. 

Núverandi stjórnarnefnd skipa: foresti, Mrs. S. B. Hrút- 
fjörð; vara-forseti, Mrs. H. Kristjánson; skrifari, Mrs. M. Sig- 
urdson; gjaldkeri, Mrs. P. B. Peterson. 

Frjálstrúar kvenfélag íslenzku kirkjunnar í Seattle, Wash., 
var stofnað árið 1929. Hefir það síðan unnið afar mikið fyrir 
frjálstrúar kirkjuna þar og einnig tekið drjúgan þátt í margs- 
konar hjálparstarfsemi út á við, á líkan hátt og hin kvenfélögin. 
Hefir Jakobína Johnson verið skrifari þess frá byrjun og jafn- 
framt haft umsjón með skemtunum þeim sem farið hafa fram á 
fundum og samkomum félagsins. 

Núverandi nefnd skipa; forseti, Mrs. Emma Goucher; vara- 
forseti, Mrs. J. H. Straumfjörð; skrifari, Mrs. ísak Johnson: 
féhirðir, Mrs. Dorothy Goucher. 

Kvenfélag Winnipeg safnaðar var stofnað árið 1904, þá 
undir nafni Unitara félagsins og hefir það starfað óslitið síðan. 
Á stofnfundinum voru 16 konur mættar, 1. febrúar 1904. Forseti 
var kosin Mrs. M. J. Benedictson, sem nú býr á vesturströndinni, 
fyrsti skrifari var Mrs. R. Pétursson og fyrsti féhirðir, Miss 
Sigurrós Vídal. Lengst hafa verið forsetar, Mrs. F. Swanson 
(10 ár) og Mrs. Thos. Borgford (8 ár), og lengst allra ritara fé- 
lagsins hefir verið Mrs. J. F. Kristjánsson, 1921—24 og 1925—46. 
Fjármálaritari hefir verið síðan 1923, Mrs. S. B. Stefánsson. 

Störf þessa félags hafa verið svo margþætt að þeirra verður 


80 




ekki hægt að geta hér néma að litlu leyti. Félagið lagði fyrst 
stóra fjárupphæð í lóð safnaðarins á horni Sherbrook og Sar- 
gent. Gaf söfnuðinum orgel og piano í kirkjuna og hefir stutt 
kirkjuna bæði andlega og efnislega ávalt frá byrjun. Á síðari 
árum hefir það unnið afar mikið í þarfir almennings út í frá og 
lagt fram fé til ýmsra líknarstofnana og stríðsþarfa í gegn um 
bæði veraldarstríðin. Fyrir utan það að styrkja söfnuðinn hefir 
þetta félag lagt fé í Rauða krossinn, Good Neighbors Club. 
Save the Children Fund og nú síðast í Unitarian Service Com- 
mittee of Canada, sem vinnur að því að hjálpa nauðstöddu fólki 
í Tékkóslóvaku og Frakklandi með góðum fatnaði, matvælum, 
meðölum og á hvern hátt sem hægt er. Var deild þessa félags 
mynduð í Winnipeg af konum úr Sambandssöfnuði í febrúar 
1946 og hefir henni orðið afar mikið ágengt. Skýrsla síðasta 
þings skýrir frá því, að þá hafi deildin í Winnipeg verið búin 
að senda nóg fé til að hjálpa 604 börnum, þ. e. borga hælisvist 
fyrir hvert barn í þrjá mánuði. Einnig sent 60 böggla yfir hafið 
með ungbarna fatnaði og voru þau föt öll búin til af félagskon- 
um og með hjálp frá Oak Point og Lundar kvenfélögunum. Þá 
sendu þær 15 tonn af notuðum fötum sem þær gerðu við og 
hreinsuðu og höfðu 15—20 konur unnið að þessu tvo daga í 
hverri viku unz því verki var lokið. Þá sendu þær 557 kassa af 
skriffærum og bókum og ýmsu til skólanáms og 537 kassa með 
tannbursta, tannsápu, sápu, þurkur, hárgreiður, tvinna og nálar. 
Deildin tók á móti $18,000, sem hún sendi til aðalfélagsins í 
Ottawa. Er alt þetta fagur vottur um vel unnið starf. 

Auk þess sem hér hefir verið á minst sendi félagið til Ot- 
tawa $9,000.00 sem hafði verið safnað í Saskatchewan og Alberta. 

Þess má einnig minnast í sambandi við starfsemi þessa 
kvenfélags að þegar nýja kirkjan var reist á Banning Street, gaf 
félagið henni eldhúsáhöld öll, gólfdúka í kirkjuna, kertastjaka, 
dúka, spegla og loks píanóið í kirkjuna. En á þeim tíma var 
meðlimatala frá 35—40. Gerðist félagið meðlimur í Sambandinu 
strax á stofnfundi þess. 

Stjórnarnefnd sú sem nú er eru: forseti, Mrs. O. Pétursson; 
vara-forseti, Mrs. E. Árnason; ritari, Mrs. S. Johnson; vara- 
ritari, Miss Margrét Sigurðson; fjármálaritari, Mrs. S. B. Stef- 
ánsson; vara-fjármálaritari, Miss Margrét Pétursson; gjaldkeri, 
Mrs. B. E. Johnson. 

Hefi eg nú drepið á nokkur aðalatriði í myndun og starfi 


81 


kvenfélaganna, sem síðar gerðust meðlimir í Sambandinu. Og 
á þingi sem kirkjufélagið hélt í Wynyard, Sas., var fyrst vakið 
máls á því að kvenfélögin mynduðu Samband með sér. Var það 
Ólína Pálsson, sem gerðist framsögukona þessa máls á þinginu. 
Og eftir nokkrar umræður var þeim Þóru Finnbogason og Ólínu 
Pálsson falið að ræða þetta mál við kvenfélögin og skýra frá 
árangrinum á næsta þingi. 

Á kirkjuþingi 1926, gáfu svo nefndar konur skýrslu þess 
efnis að 5 kvenfélög væru að senda fulltrúa á þingið, með það 
fyrir augum að mynda samband kvenfélaganna, væru það Ár- 
borg, Árnes, Gimli, Langruth og Winnipeg. Var þá Sambandið 
stofnað á þessu þingi, sem var haldið á Gimli 27. júní, 1926. 
Voru eftirfylgjandi konur þá settar í embætti: 

Forseti: Mrs. R. Pétursson 

Vara-forseti: Mrs. Ingibjörg Goodman 

Skrifari: Mrs. H. v. Rennesse 

Vara-skrifari: Mrs. Thora Finnbogason 

Féhirðir: Miss Hlaðgerður Kristjánson 

Meðráðendur: Mrs. S. E. Björnson, Miss Snjólaug Martin. 

Síðan Sambandskvenfélagið var stofnað starfaði það fyrstu 
tíu árin á líkan hátt og félögin sem mynduðu heildina, höfðu 
áður gert. En á hverju ári hafði það sitt ársþing á sama tíma og 
stað og Sambandskirkjufélags þingið. Var venjulega reynt að 
vanda til þess með fyrirlestrum um fræðandi efni og þá var 
ávalt ein kveldsamkoma haldin til arðs fyrir Sambandið. Hefir 
þetta fyrirkomulag ávalt haldist frá byrjun. En árið 1932, á 
fundi sem haldinn var í Winnipeg 10. maí, vakti eg máls á því 
ásamt frú Thorunni Kvaran að nauðsyn bæri til þess að gefa 
fátækum börnum tækifæri á því að dvelja úti á landsbygðinni í 
skólafríi þeirra og var þessari hugmynd svo vel tekið að fundur- 
inn var einhuga með því að koma þessu í framkvæmd, og var, á 
þessum fundi nefnd kosin til þess að vinna að þessu máli. Voru 
í þessari nefnd: Mrs. Jónína Kristjánsson, Mrs. Hólmfríður 
Pétursson, Mrs. Ólína Pálsson, Mrs. Steina Kristjánsson og Mrs 
Guðrún Johnson og var strax á því sumri nokkrum börnum 
hjálpað til að komast á heimili úti á landi. Var þessu verki síðan 
haldið vakandi ár frá ári með það fyrir augum að koma upp sér- 
stökum bústað eða Sumarheimili fyrir þessi börn. 

Ferðaðist eg í því augnamiði til allra kvenfélaganna sem 
tilheyrðu Sambandinu, og var málinu alstaðar vel tekið. Og 


82 




leiddi þetta svo hvað af öðru. Árið 1935 var leigt hús á Gimli 
fyrir börnin og það sumar voru tekin um 100 börn sem höfðu 
viku dvöl hvert og mæltist þetta svo vel fyrir að nú var ákveðið 
að byggja sérstakt hús fyrir fyrirtækið. Var þá samskota leitað 
og samkomur haldnar víðsvegar og kom með því saman nægi- 
lega mikið fé til þess að byrja á verkinu. Var staðurinn valinn á 
strönd Bjarmalands sunnan við Hnausa og húsið reist, sem síðan 
hefir verið starfrækt af Sambandinu og Sambands kirkjufélag- 
inu með sérstakri stjórnarnefnd frá báðum þessum félögum. 

Hefir nú Sumarheimilið verið starfandi 10 ár í sumar, og á 
það auðvitað sína sögu, sem sjálfsagt verður rækilega skrifuð 
með tíð og tíma. Má segja að þetta fyrirtæki hafi verið mjög 
ánægjulegt og heillaríkt fyrir þá, sem hafa notið þess á því tíma- 
bili, sem liðið hefir. En því miður er ekki hægt fyrir mig að 
gera neina ítarlega grein fyrir starfinu í þessu erindi. Má þó geta 
þess, að frá því fyrsta að þetta mál kom upp hjá Sambandinu 
hefir það ávalt verið stærsta málið hér heima fyrir, sem félagið 
hefir haft með höndum. 


Emma Endicott Marean 

Þó þessi kona væri þjóðfræg á sínum tíma fyrir yfirgrips- 
mikið starf í þágu frjálstrúar hreyfingarinnar í Bandaríkjun- 
um mun íslendingar lítið um hana vita eða starf hennar. Hún 
var fædd í Boston árið 1854 og ólst þar upp. Síðar giftist hún 
Joseph Mason Marean og fluttist til Chicago, þar sem hún bjó 
með manni sínum í 14 ár. Á því tímabili vann hún afar mikið að 
útbreiðslu únitara félagsins. Að þessum tíma liðnum flutti hún 
ásamt manni sínurn og fimm börnum til Cambridge og tók þá til 
óspiltra málanna að vinna að sínum hugðarefnum. Gerðist hún 
meðritstjóri að “Christian Register”, sem er aðalmálgagn unitara 
félagsins, og ávann sér svo mikið álit í því starfi, að hún var 
gerð að aðalritstjóra árið 1911. Hélt hún því embætti við góðan 
orðstír í 7 ár. Var þess minst af viðtakandi ritstjóra, að í hennar 
ritstjórnartíð hefði blaðið tekið ákveðið spor í framsóknaráttina; 
með hliðsjón af sögulegum sannindum gæti lesarinn fundið á- 
kveðin spor stigin í áttina til frjálsra lífsskoðana. 

Á meðan hún gegndi ritstjórnarstörfum komu bezt í ljós 
hennar miklu hæfileikar sem rithöfundar. Það var fyrir 50 ár- 
um síðan að fyrstu fundir voru haldnir að “Isles of Shoals”. 
Átti hún þar sumardvalir frá byrjun, og um mörg ár eftir það, og 


83 



sendi ávalt þrisvar á viku umsagnir um fundina til “Boston 
Transcript”, sem nú er undir lok liðið. En ræður hennar frá 
þessum fundum geymast enn, til yfirlits og lærdóms fyrir þá, 
sem vilja rýna inn í sögu unitara félagsins. 

Á þessum grunnsævi-eyjum var Emma Endicott Marear. 
öllum kunn. Fór hún hvern morgun og tók sér bað í ísköldum 
sjó, undir vík einni á stjörnueyjunni, og hélt þeim hætti fram 
undir sextugt. Þar skrifaði hún einnig nokkra sálma, og ejtt 
langt kvæði tileinkað sérstakri samkomu 1905, þar sem hún talar 
um yndisþokka og áhrifavald Celiu T'haxter. 

Á þessum eyjum laðaði hún að sér alla, sem þar dvöldu sam- 
tímis, og þá einkum þær konur, sem áttu með henni svo margt 
sameiginlegt, eins og Mary Davis, Eva Channing og fleiri. 
Alstaðar var hún lífið og sálin í öllum félagsskap. Hún var 
framúrskarandi hláturmild og þó vitsmunir hennar væri eins og 
hárjárn, kom það ekki að sök, því hún var aldrei illvíg í orða- 
sennu. 

Eins og áður er á minst þá var ritstjórn Christian Register 
í 7 ár í höndum þessarar merku konu. Frú Marean var hetjusál 
með afar skarpar gáfur, ve'l mentuð, víðsýn og hugrökk. Hún 
hafði það við sig, sem aflaði henni fjölda vina. Hún hataði alla 
yfirborðs mikilmensku og bar litla virðingu fyrir víli og væli. 
Kunni hún og að beita hárbeittu háði gegn yfirborðs sápulöðri 
hræsninnar. Persóna hennar var svo sönn og hrein að eðlisfari, 
að hún átti bágt með að þola heimskra manna hjal. En umfram 
alt var hún trúkona mikil, og gerði sér ávalt far um að sýna trú 
sína í verkunum. 

Henni er lýst þannig að hún hafi verið smá vexti og f jörleg í 
hreyfingum, með gleraugu sitjandi skáhalt á nefbroddinum. 
Hún var nærsýn, en náði þó að lýsa rétt því, sem fyrir augun bar. 
Á efri árum misti hún sjónina en lærði fljótlega að lesa á blindra 
bækur og fylgdist því ávalt með tímanum, unz yfir lauk. Nokkru 
fyrir andlátið gaf hún út kvæðabók, sem var afar vel te'kið; er 
eitt kvæðanna nefnt “Choice” eða “Val”, sem endar þannig: 

“Svift léðri sálarró! Eg sviða finn 

Og sjón mín þráir æðri stefnumið. 

Nefn mig þinn verkamann, og veit mér lið. 

Minn vilji er sá, að kenna boðskap þinn. 

Vek hjartans óð, er huga snertir minn! 

Með hljómstreng brostinn gef mér þögn og frið.” 


84 



JalloIbflKia JoEm^s©eiv 


Jakobína Johnson er fædd 
á Hólmavaði í Þingeyjarsýslu 
24. okt. 1883. Voru foreldrar 
hennar Sigurbjörn Jóhannsson 
skáld og kona hans María 
Jónsdóttir, er fluttust til Can- 
ada árið 1889 og tóku heimiilis- 
réttarland nálægt Glenboro, 
Man. Ólst Jakobína þar upp 
hjá foreldrum sínum, og mun 
snemma hafa borið á þeim gáf- 
um, sem síðar hafa komið 
fram, og ung að aldri lauk hún 
prófi við kennaraskólann og 
kendi eftir það í nokkur ár. 
Þangað til hún giftist ísak 
Jónssyni byggingameistara og 
fluttist með honum til Seattle, 
Wash., þar sem þau hafa ávalí 
búið og búa enn. 

Jakobína hefir um mörg ár verið talin í fremstu röð þeirra 
ljóðskálda, sem nú eru uppi með íslenzku þjóðinni og er efckert 
skáld henni fremra í því að þýða íslenzk ljóð á ensku. Þá hefir 
hún unnið mikið og vandasamt verk með því að þýða íslenzk 
leikrit á ensku; meðal annars eftir Jóhann Sigurjónsson, Ind- 
riða Einarsson og Einar H. Kvaran, og hefir hún gert það prýði- 
lega, engu síður en ljóðin. 

Utan þess að sinna sínum heimilisstörfum, sem henni hefir 
farist jafn vel úr hendi og alt annað, hefir hún staðið framarlega 
í félagsmálum í sínu umhverfi: flutt erindi víðsvegar, oft um 
ísland og íslenzkan þjóðararf og viðhorf. Hefir hún því með 
frardkomu sinni og hæfileikum unnið mikið og þarft verk í 
þjóðræknismálum okkar, sem aldrei verður fullþakkað og því 
síður launað. Viðurkenningar fyrir starf sitt naut hún þó, er 



85 










æskulýður íslands og Kvennasamband þess, bauð henni heim 
1935. Varð sú ferð henni til mikillar ánægju og hressingar á því 
tímabili æfinnar, þegar þreytan fer að skipa öndvegið í lífi og 
limum flestra, sem eins og hún, hafa lagt heila hönd að verki. 
Og í þeirri ferð orti hún mörg af sínum fegurstu kvæðum til 
ættjarðarinnar, sem hafði gefið henni svo mikil verðmæti í 
vöggugjöf. 

í ljóðakveri, sem hún lét prenta í Reykjavík 1942 og hún 
nefnir “Sá eg svani” (Barnabók), er meðal annars kvæðið “Sá 
eg svani fljúga”, sem minnir ekki lítið á “Kveðju” Jónasar hvað 
þýðleik og ljóðræni snertir, þó hér sé alls ekki um neina stæling 
að ræða. Er það á þessa leið: 

“Sá eg svani fljúga” 

— sá eg hvíta breiðu 

líða hægt um heiða-vatnsins flöt. 

Beið eg hljóð og hrifin. — 

Hér mun ó’skin rætast 

sú, er var mér sælust fararhvöt. 

Eg, sem alt frá æsku 
unni hvítum vængjum, 

— dreymdi í fjarlægð fslands svanasöng, 
beið, — en brugðust vonir. 

Burt flaug skarinn hljóður. 

— Mörg er eftirvænting æfilöng. 

Ef í hreinleik hjartans 
heim eg síðar leita, 

— unga geymi sömu söngvaþrá, 
svanir hárra heiða, 
hirðskáld öræfanna, 

bið eg auðmjúk bænheyrið mig þá. 

En Jakobína hefir búið mikinn hluta æfinnar vestur á 
Kyrrahafsströnd, þar sem hún hefir ávalt unað vel hag sínum 
eins og flestir, sem þangað lenda. Allir sem þangað koma, munu 
hafa séð hið tilkomumikla sólsetur á ströndinni, en fáir munu 
hafa getað gert sér grein fyrir því eins fagurlega og hún gerir í 
þessu erindi: 


86 



“Vestrið alt í leiftri — og loga — og glóð. 
Léttur bjarrni á haffleti — sólseturs ljóð. 

Með fagra mynd í huga eg friðar öllu bið, 
fel mig síðan draumi þar, sem austrið blasir við 
— því til morgunroðans vil eg vakna.” 


The Blue Evening Star 

(Er blástjarnan skín) 

From the Icel. oí H. S. Blöndal. 

The blue evening-star 
In its path-way of light, 

Now gleams from afar, 

Through the fathomless night. 

What causes my mind 
With longing to soar, 

Rejoicing to find 
Deep wonders in store? 


The clear, silent star, 

That in reverence I see, 

Is sent from afar 
With assurance to me: 

Though dismal and cold 
Be life on this shore, 

Vast glories unfold 
When my journey is o’er. 

Jakobína Johnson 


87 



/ r 

Asa fr£ J&svimi 


Ása Jónsdóttir er fædd 28. 
febrúar 1920 að Ásum í Aust- 
ur-Húnavatnssýslu. Foreldrar: 
Jón Gíslason, Húnvetningur 
að ætt, og Anna Jónsdóttir frá 
Flatatungu. Meðal skyldmenna 
Ásu vestan hafs er Thorsteinn 
J. Gíslason í Brown, Manitoba, 
og þau systkini. Jón J. Hún- 
fjörð, sem nýlega lézt þar í 
bygðinni, var móðurbróðir 
hennar. 

Ása útskrifaðist af Kenn- 
araskóla íslands í Reykjavík 
árið 1942; kom vestur um haf 
til frekara náms haustið 1943; 
stundaði nám á ríkisháskólan- 
um í Minnesota (University of 
Minnesota) skólaárið 1943-44, 
síðan á Carlton College, í Northfield, Minnestoa, og lauk þar 
“Bachelor of Science” prófi, með sálarfræði að aðálnámsgrein, 
vorið 1946, með ágætri einkunn. Hlaut námsstyrk frá Kellog 
Foundation, sem svaraði $1,000.00 á ári, meðan hún stundaði 
nám á Carlton College. Stóð framarlega í félagsmálum erlendra 
stúdenta þar á skólanum og var um skeið forseti félagsskapar 
þeirra (Cosmopolitan Club). 

Stundar nú framhaldsnám á ríkisháskólanum í Norður- 
Dakota (University of North Dakota) í sálar- og uppeldisfræði 
og mun ljúka “Master of Arts” prófi á komandi vori. 

Hefir vakið athygli á sér með kvæðum sínum, sem birt hafa 
verið í vestur-íslenzku vikublöðunum. 



ÁSA JÓNSDÓTTIR 


88 




Vöknum af glaumsins vafa-draum 
því veröldin stundum falsrómi hjalar. 
En greinum óminn frá aldanna straum 
er okkar formóðir talar. 


Röddin er hvorki hvöss né bitur, 
hún kallar ekki eða stynur hátt, 
en frjáls eins og léttur fjallgolu þytur 
flytjandi vorið í norðurátt. 

“Eg finn eg á styrkan aflþrungin anda, 
minn arfur, hið forna víkingablóð, 
veitir mér þrótt svo eg stöðug mun standa 
í stormviðri á lífsins Ránarslóð. 

Mitt skap mér ei leyfir að vola og vona 
þótt verði bylgjurnar hærri en fjöll. 

Mitt einkunnarorð er, að íslenzk kona 
aldrei viknar við boðaföll.” 

Þó ef til vill muni hana enginn skilja, 
íslenzka konan bíður. — Hún veit 
að báturinn hennar er bygður af vilja 
og breytir ei stefnu í sigur-leit. 

Ása frá Ásum 



Merk kona 


Dr. Hrefna McGraw fædd- 
ist 24. apríl 1876. Voru foreldr- 
ar móður hennar þau Benidikt 
Einarson meðhjálpari í Hausa- 
koti og Sólrún Sæmundsdóttir 
kona hans, og bjuggu þau í 
Staðarbakka prestakalli. Eftir 
að Hrefna kom ung til Vestur- 
heims með foreldrum sínum 
misti hún þau bæði meðan hún 
var ennþá barn að aldri. Læt 
eg hana sjálfa segja frá þeim 
atburði og þeim afleiðingum, 
sem hann hafði í för með sér. 
“Dauði foreldra minna hafði 
þær afleiðingar í för með sér, 
að eg varð að sjá um mig sjálf 
að mestu leyti. Það var þá, sem 
eg beindi augum til himins og 
stjarnanna, og afréði með 
sjálfri mér, með hjálp forsjónarinnar að reyna að gera eitthvaö 
úr lífinu, sem gerði það þess vert að lifa því. Eg ákvað þá að 
læra að hjúkra sjúkum. Eg útskrifaðist sem hjúkrunarkona frá 
Nebraska Sanitarium við College View og fullnumaði síðar þann 
lærdóm í Battle Creek Sanitarium í Michigan. Nokkru seinna 
innritaðist eg í læknaskóla og útskrifaðist frá Bennett Medical 
College og Loyola University. 

Meira af vilja en mætti gengdi eg læknisstörfum í 30 ár. 
Draumur minn um það að gerast sérfræðingur gat ekki ræzt, 
vegna þess að heilsan bilaði og eg varð þess vegna að flytja í 
annað loftslag og umhverfi úti á landsbygðinni. Örlögin höguðu 
því þannig að í 20 ár varð eg að gegna læknisstörfum í plássi þar 



90 






sem eg var eini læknirinn á 864 fermílna svæði. Þar voru 28 
mílur til næstu járnbrautar og 38 mílur til næsta sjúkrahúss.” 

Á þessari lýsingu má sjá að þetta hefir verið afar erfitt 
læknishérað, og er undravert hversu miklu verki ein veikburða 
kona getur afkastað. 

Dr. McGraw er smá vexti og vigtar líklega innan við 100 
pund. Hún er létt á fæti, fjörleg í hreyfingum með snör augu 
og vingjarnlegt viðmót. Þó hún hafi verið önnum kafin alt sitt 
líf, þá hefir hún gefið sér tíma til að lesa mikið og einnig skrifa 
greinar í læknablöð landsins. Hún hefir einnig tekið þátt í 
öðrum opinberum störfum innan síns héraðs, og fengið alment 
lof fyrir dugnað í þeim efnum sem öðrum. Hún er skáldmælt og 
yrkir á ensku, og hefi eg séð kvæði eftir hana um “ísland”, sem 
sýnir að hún kannast við og ber hlýjan hug til ættlands síns. 

Þessi stór merka kona hefir nú hlotið alþjóðar viðurkenn- 
ingu fyrir vel unnið starf sem læknir á sléttunum í Nebraska. 
Hún hlaut í því sambandi heimboð í Hvíta húsið 11. jan. 1939, 
sem heiðursgestur forsetafrúar Eleanor Roosevelt. Seinna var 
hennar minst af Elma Holloway í “Unsung Heroes”, ásamt öðr- 
um fjórum konum landsins, er gengt höfðu óvenjulegum störf- 
um. Þá hefir hún verið um langt skeið starfandi meðlimur í 
mörgum læknafélögum og kvenféilögum landsins. 

Eins og sjá má af því sem hér hefir verið sagt, á þessi ís- 
lenzki kvenlæknir afar merkilega æfisögu, og því, að hún er af 
íslenzku bergi brotin hefir hún aldrei gleymt, eða reynt að fela 
fyrir neinum. Hún getur talað íslenzku ennþá og hefir mjög 
mikla ánægju af að fá heimsókn frá íslendingum, og er hún þá 
bara Hrefna litla Finnbogadóttir frá Tindum í Dalasýslu, sem 
hefir haft þá lífsreglu að trúa á hendur sem vinna, heila sem 
hugsar og hjarta sem elskar. Það er eftirtektarvert að á bak við 
æfisögu þessarar merkiskonu standa merkis feður og mæður og 
heimili á íslandi, sem hafa það markmið að kenna æskulýðnum 
að verða eitthvað, að verða maður með mönnum. Hefir hún til 
útskýringar á því, birt bréf frá ömmu sinni, sem hún hefir geymt 
frá barnæsku, og er það svohljóðandi: 

Elsku litla Hrefna mín! — Legðu rækt við þær gáfur, sem 
í þér búa, og vertu ánægð einungis með það bezta. Leyfðu aldrei 
táli hins hvíta ljóss að villa þér sjónir og eyðileggja gildi lífs 
þíns og fegurð sálar þinnar. 


91 


Mundu að ættleggur þinn nær til Ólafs konungs Hvíta og 
Auðar djúpauðgu. Hafðu þína frægu feður að fyrirmynd. Vertu 
aldrei ánægð með neitt yfirskin, og eyddu aldrei tíma þínum til 
ónýtis, því hann er dýrmætur. Vinn hverja stund að nytsamri 
hjálparstarfsemi, ekki einungis fyrir þig sjálfa heldur einnig 
fyrir aðra. Bygðu sjálfa þig upp til þess að ná takmarki því, er 
þú setur þér barnið mitt. Eg treysti þér, og eg ann þér svo 
mikið. Láttu mig ekki verða fyrir vonbrigðum. Guð sé með þér. 

Amma Sólrún. 

Auðséð er að þetta góða bréf hefir fallið í góðan jarðveg og 
óhætt mun að futllyrða það, að áhrif íslenzku ömmunnar hafa 
þarna beinlínis orðið til þess að leggja traustan og varanlegan 
grundvöll að hinu nytsama og nú þjóðfræga æfistarfi þessa 
fyrsta kvenlæknis í norðurríkjum Bandaríkjanna. Það er hinn 
góði íslenzki þjóðarmetnaður, sem hér hefir verið að verki á 
svo eftirminnilegna hátt, að Hvíta húsið sjálft getur ekki annað 
en orðið hans vart, í gegn um allan skarkalann, sem venjulega 
yfirgnæfir alt annað í þjóðlífinu. Því er það, að ekki einungis 
við sem íslendingar, heldur má einnig Bandaríkja þjóðin vera 
þakklát fyrir persónu sem innir af hendi öðru eins dagsverki og 
jafn trúlega og Hrefna Finnbogadóttir. 

Það líktist helzt einskonar æfintýri á ferðalagi o'kkar vestur 
á ströndinni að finna þessa íslenzku konu þarna í North Platte, 
einangraða frá öllum íslendingum mestan hluta æfinnar, en 
þrátt fyrir það íslenzka í anda og fróða um íslenzk efni og for- 
vitna um þau meir en alment gerist. Hún heilsar með “Komið 
þið blessuð og sæl”, og andlitið ljómar af fögnuði yfir því að 
geta mælt við fólk á því máli sem hún lærði fyrst, og vildi ekki 
gleyma. Á heimili hennar áttum við yndislega stund og oftast var 
talað á íslenzku, jafnvel þó Jósep maður hennar ekki skildi þetta 
hrognamál! En hann er þó í mörgu líkur íslendingum að öðru 
leyti en því, að hann hefir ekki lært málið. Vildi hann alt fyrir 
okkur gera og lýsti ánægju sinni yfir heimsókninni. En síðan 
þetta gerðist hafa þau hjónin nú hætt störfum þarna og flutt 
vestur til Californíu, þar sem þau hyggjast að eyða elliárunum 
unz kveldsólin rennur í hið kyrra haf. 

Við sem nutum dagstundar í North Platte með þeim, þökk- 
um þeim fyrir alúðina og íslenzku gestrisnina. Óskum þeim 


92 



friðsæls æfikvölds og langra lífdaga í hinu nýja sólríka um 
hverfi sem þau hafa nú valið sér að enduðu miklu og blessunar 
ríku æfistarfi. 

Marja Björnson 


Vi<S eldinra 


Eg hugsa um þig, þú átt hug minn einn, 
er eg horfi í eldsins glóð. 

Mín andvökuljóð heyrir aldrei neinn, 
en þau örva mitt hjartablóð. 

Þau vekja þrá, 
sem eg alein á 
og engin nær frá mér taka; 
þau gefa þrótt 
um þögla nótt — 
þá er svo ljúft að vaka. 


Eg vil gefa þér aftur hið inndæla vor, 
aftur þitt sakleysi og frið. 

Þótt örlögin geri þér erfitt spor, 
og engin veiti þér lið. 

Eg vil rétta þér hönd 
yfir höf og lönd, 
ef hefirðu frelsið misst. 

Eg vil lækna ein 
þín örlaga mein, 
og yrkja um þig síðast og fyrst. 

Ása írá Ásum 


93 



Fiifim merkar konur 


FRÚ ANNA GÍSLASON, WINNIPEG, MAN. 

Heiöursfélagi í Sambandi íslenzkra frjálstrúar kvenna. 
Eins af stofnendum Unitara safnaðarins í Winnipeg. 

Anna er fædd á íslandi, 25. 
apríl, 1866. Foreldrar hennar 
voru þau, Eyjólfur Guðmunds- 
son bóndi að Brimnesi og 
Hólagerði í Fáskrúðsfirði, og 
Þórunn Sigurðardóttir frá Bót 
í Norður-Múlasýslu. 

Til Vesturheims fluttist 
Anna með foreldrum sínum, 
1878. Settust þau fyrst að á 
Gimli, en fluttu til Winnipeg 
eftir nokkur ár og dvöldu þar 
til æfiloka. 

Árið 1887, giftist Anna 
Eirí'ki Gíslasyni frá Egilsstöð- 
um á Völlum í N.-Múlasýslu, 
hinum ágætasta manni. En 
1899, andast Eiríkur. Stendur 
þá Anna uppi með hóp af börn- 
um og aldraða móður. En Anna æðrast ekki. Hún hefir ofanaf 
fyrir sér og fjölskyldunni með því, að taka inn sauma. Tíminn 
líður. Börnin vaxa. Smátt og smátt fara þau að hjálpa móður 
sinni. Árin líða. Börnin giftast, hvert af öðru. Nú býr Anna 
hjá syni sínum, sem er kvæntur hérlendri konu, og lætur vel af 
hag sínum. 

f herbergi Önnu stendur stór skápur með íslenzkum bókum. 
Segist hún lesa þær upp aftur og aftur, því nú sé hún orðin svo 
gleymin á það sem hún lesi. 

Messur sækir hún betur en margur annar, þó er heyrnin 
orðin svo biluð, að hún hefir lítil not af ræðu prestsins. En hún 



94 






segist heyra sönginn og fylgjast með sálmunum. “Mér líkar, að 
koma í kirkju”, segir Anna. 

Þetta er nú trygðin, sem hún ber til safnaðarins, sem hún 
hjálpaði til að stofna. 

Gáfuð, einbeitt og lífsglöð, Anna Gíslason hefir unnið stórt 
dagsverk. 


★ 


FRÚ JÓNÍNA INGIBJÖRG JÓNASSON, 
ARBORG, MAN. 

Ein aí frumbýliskonum Nýja-íslands. Ein aí brautryðjendum 
frjálstrúar stefnunnar að Gimli. Heiðursfélagi í 
Sambandi íslenzkra kvenna. 



Fáir munu gera sér grein 
fyrir því, hvað lækniskonan 
hefir víðtæk áhrif á starf 
manns síns. Ætla eg því aðal- 
lega að minnast Jónínu, sem 
konu læknisins. 

Kemur Jónína og maður 
hennar, Einar læknir Jónasson 
og börn þeirra mikið við sögu 
Nýja-íslands. Þau áttu níu 
börn. Fjórar stúlkur og fimm 
drengi. Heimili iþeirra hjóna, 
var með beztu heimilum í 
þorpinu. 

Ljós logar í glugga þegar 
fer að skyggja og eldur brenn- 
ur á arni, bæði dag og nótt. Alt 
verður að vera hreint, bjart og 
hlýtt, ekki einungis fyrir börn- 
in og manninn, en jafnframt 
fyrir þá, sem að garði bera, sem eins er oft að nóttu til sem degi. 

Vanalega er það Jónína sem fer til dyra. Finnur gesturinn 
strax í handtakinu, samúð og velvild. Oft er það faðir, að leita 
barni sínu eða eiginkonu lækninga. Og með vegalengdinni og 
brautarleysinu á öllum tímum árs, var læknis sjaldan vitjað 


FRÚ JÓNÍNA INGIBJÖRG 
JÓNASSON 


95 



nema líf lægi við. Oft kom það fyrir, að læknirinn var ekki 
heima. Stundum farinn langa leið og engin vissa nær hann kæmi 
til baka. Stilling, lipurð og gestrisni Jónínu, gerðu gestunum 
þægilegri stundina, meðan þeir biðu læknisins. En, þrátt fyrir 
alt rólyndi og stillingu, átti Jónína margar andvöku nætur, 
þegar hún vissi af Einari lækni einhversstaðar út í náttmyrkrinu 
á ófærum brautum. Til að sýna, að það var ekki æfinlega að 
ástæðulausu, skal gefa eitt dæmi. 

Það var í leysingum eitt vor, nokkru eftir aldamótin, að eitt 
af börnum Valgerðar og Stefáns Sigurðssonar, Hnausa, Man.. 
veiktist. Hnausar eru tuttugu ens'kar mílur fyrir norðan Gimli. 
Hafði undanfarið verið ferðast á ís. En ísinn var nú orðinn vara- 
samur. Samt hættir Stefán á það, og sendir tvo menn með hesta- 
par inn að Gimli, að sækja Einar lækni. Ferðin gekk slysalaust. 
Einar var heima og fer með sendisveinum Stefáns. Fara þeir 
sömu leið til baka. En fyrir framan Árnes, þegar þeir eiga átta 
mílur eftir, missa þeir hestana ofan í. Sjálfir komust þeir af, en 
hestarnir voru dauðir í vökinni morguninn eftir. Ekki hefir það 
verið að ástæðulausu, þó Jónínu yrði ekki svefnsamt þessa nótt. 

Jónína Ingibjörg Jónasson, er fædd 18. júní 1865, á Veiga- 
stöðum við Eyjafjörð. Foreldrar hennar voru, Sigfús Ólafsson 
frá Hvammakoti í Möðruvalla kirkjusókn í Eyjafirði og Elín 
Jónsdóttir, ættuð úr Mývatnssveit. 

Til Vesturheims kom hún með foreldrum sínum, 1876, og 
settust þau að á Gimli; 24. okt. 1884 giftist Jónína Einari Jónas- 
syni lækni, bróður Jóhannesar Jónassonar, bónda á Jaðri í 
Breiðuvík, Hnausa, Man. Til Alberta fluttu þau 1888. Þaðan 
til British Columbia 1892. Aftur til Gimli 1899. Bjuggu þau á 
Gimli þar til Einar andaðist 25. ágúst 1931. En Jónína bjó á 
Gimli þar til fyrir þremur árum, að hún flutti til dóttur sinnar 
og tengdasonar, Sigurðar Oddleifssonar, sem búa nálægt Ár- 
borg, Man. 

Háttprúð, hugljúf, við sæmilega heilsu og í góðu yfirlæti, 
nýtur nú Jónína hvíldar eftir víðtækt og vel unnið starf. 

í heimi minninganna, mun hugurinn alla jafna dvelja á 
Gimli. 

★ 


96 




FRÚ SIGRÚN SIGVALDASON, RIVERTON, MAN. 

Frumbyggjara dóttirin. Ein af allra ötulustu konum frjálstrúar 
stefnunnar í Riverton. Heiðursfélagi í Sambandi 
íslenzkra frjálstrúar kvenna. 

Gáfuð, hjartagóð og með 
óbilandi starfsþreki, hefir Sig- 
rún, jafnframt því, að sinna 
ibúi sínu og börnum, gefið sig 
töluvert við hjúkrunarstörfum. 
Hefir margur til hennar 'leitað 
þegar mikið lá við. Mun hjálp- 
semi og fórnfýsi Sigrúnar 
þeim ógleymanleg, sem sam- 
leið hafa átt með henni. Ekki 
er Sigrún lærð hjúkrunarkona, 
enda mundi hún þá hafa horfið 
frá æskustöðvum sínum, að 
minsta kosti um stundar sakir. 
En þó hún sé ekki lærð upp á 
almenna vísu, er hún marg 
leikin í þeirri list, að hjúkra. 
Og ekki þekki eg neina lærða, 
sem mundi vilja feta í fótspor 
hennar. Mikið af hjúkrunarstörfum sínum hefir Sigrún unnið 
fyrir lítið eða hreint ekki neitt, og látið sér vel nægja. 

Guð blessi þig! Guð launi þér! 

Sigrún Jóhanna er fædd á Akri við íslendingafljót, 1878. 
Árið 1897 giftist hún Jóni Sigvaldasyni úr Skagafirði. Hafa þau 
lengst búið á Akri við Riverton, Man. Af börnum þeirra eru á 
lífi, einn sonur og tvær dætur. 

Foreldrar Sigrúnar voru Þorgrímur Jónasson hómópati, frá 
Miðvatni í Skagafirði. Óefað hefir .starf Þorgríms læknis og 
leiðbeiningar og eftirdæmi Steinunnar, vakið viðkvæmar og 
mannúðarfullar kendir í brjósti Sigrúnar dóttur þeirra. Og hin 
skarpa dómgreind hennar bent henni á, hvað mikil þörf væri á 
að binda sár og þerra tár samferða sveitarinnar. 



FRÚ SIGRÚN SIGVALDASON 


97 



FRÚ SIGURLAUG KNÚTSEN, GIMLI, MAN. 

Ein af frumbyggjara konum Nýja-íslands og ein af braut- 
ryðjendum Unitara hreyfingarinnar. Forseti Gimli 
kvenfélagsins að Gimli í mörg ár. 

Bráð gáfuð, vel imentuð 
bæði til munns og handa, 
skarpskygn og ör í lund. Lét 
hún álit sitt óhikað í ljósi, hver 
sem í hlut átti, en veitti þeim 
málum alt sitt fylgi, sem 'hún 
áleit réttust vera. Nú með 
fallegu, gáfulegu augun lokuð 
í full sjö ár og komin á níræðis 
aldur, er hugsunin og kjark- 
urinn sá sami. Sem dæmi vil 
eg geta þess, að skírteinið, sem 
Samband íslenzkra frjálstrúar 
kvenna, sendi henni þegar hún 
var gerð að heiðursfélaga, lét 
hún setja í skrautlegan ramma 
og lætur það standa á kommóð- 
unni í herbergi sínu á “Betél”. 
“Eg hefi skírteinið þar”, segir 
hún, “svo allir geti vitað hvar eg standi”. Hún er ekki að hörfa 
undan merkjum. Ekki væri eins mikið um óvissuna í heiminum 
í dag, ef fleiri væru eins hreinskilnir og Sigurlaug Knútsen. 

Sigurlaug er fædd 23. des. 1862. Foreldrar hennar voru: 
Gunnlaugur Guðmundsson frá Vatnshlíð í Húnavatnssýslu og 
Sigurbjörg Eyjólfsdóttir frá Gili í Svartárdal. 

Til Vesturheims kom Sigurlaug með manni sínum, Jens 
Knútsen, 23. sept. 1887. Settust þau að í Brandon. Eftir fjögur 
ár, fluttu þau til Gimli og bjuggu þar unz Jens dó. 

Sigurlaug bjó áfram á Gimli, þar til fyrir sjö árum síðan, að 
sjónin bilaði. Fór hún þá til vetrarsetu að “Betel”. Ekki varð 
Sigurlaugu og Jens barna auðið. En fósturson áttu þau, Björn 
Knútsen, nú kvæntan og búsettan í Bandaríkjunum. Einnig 
tóku þau 8 ára stúlku. Var hún nýbúin að missa móður sína. 
Var faðir hennar búsettur í Winnipeg og hafði samkvæmt ráð- 



98 



leggingu læknis komið stúlkunni í fóstur úti á landi, því hún 
var heilsulítil. 

Nýverið átti eg tal við þessa stúlku, sem nú er gift kona og 
margra barna móðir. Spurði eg hana hvort hún myndi eftir Mrs. 
Knútsen. “Já, eg held það nú”, sagði hún. “Mrs. Knútsen gleymi 
eg aldrei”. Sagðist hún hafa verið hjá henni í fimm ár. Kvað 
hún hana ágætis konu, gáfaða, eldheitan unitara, en þó umburð- 
arlynda. Kvaðst hún oft hafa haft gaman af þessum og hinum 
samræðum, sem fram fóru á heimilinu. Mun hafa verið gest- 
kvæmt þar, eins og undanteikningarlítið á öllum heimilum Nýja- 
íslands í þá daga, og er enn í dag. Fólkið var og er í heildinni 
gestrisið og mannúðarfult, og mun heimili Sigurlaugar og Jens 
Knútsen ekki hafa verið nein undantekning. 

★ 

FRÚ GUÐRÚN JOHNSON, ÁRNES, MAN. 

Ein af írumbyggjarakonum Nýja-íslands. Heiöursfélagi 
í Sambandi íslenzkra frjálstrúar kvenna. 

Guðrún er fædd á íslandi, 
25. febrúar 1877. Fluttist hún 
til Vesturheims með foreldr- 
um sínum, Þorvaldi Þorvalds- 
syni og Þuríði Þorleifsdóttur, 
frá Ytri-Hofsstöðum í Blöndu- 
hlíð, 1887. Árið 1896 giftist 
Guðrún Sigurjóni Jónssyni, 
ættuðum frá Lauganesi í 
Helgastaðahrepp í Reykjadal. 
Reistu þau bú í Árnesi og 
nefndu Odda, og bjuggu þar 
allan sinn búskap. Sigurjón 
lézt að heimili sínu í september 
1925. Sigurjón var hið mesta 
valmenni. Var hans saknað af 
öllum isem hann þektu. Guð- 
rún og Sigurjón eignuðust 9 
börn, 5 drengi og fjórar dætur. 
Guðrún hélt áfram búi sínu á Odda þar til fyrir nokkrum árum, 
að hún flutti til ÞuríijSar dóttur sinnar og tengdasonar, Jónasar 



FRÚ GUÐRÚNJOHNSON 


99 


Ólafssonar, Árnesi. Býr hún þar í góðu yfirlæti. Guðrún er 
safnaðar skrifari, var í mörg ár forseti, syngur í söngflokknum. 
í einu orði, starfar með óþreytandi viljaþreki að öllum félags- 
málum. Gáfuð, hugprúð, létt í spori, þýð í viðmóti, heldur Guð- 
rún áfram að starfa. 

Sigurrós Vídal 


l síðast iiðnum marz mánuði, heimsóttu nokkrar konur úr stjórn- 
arnefnd Sambandskvenféiaganna, Mr. Gísla Johnson og dætur hans 
að heimili þeirra á Banning St., í Winnipeg. Þessar konur færðu Mr. 
Jöhnson dálitla gjöf í minningu um konu hans, frú Guðrúnu H. Finns- 
dóttur, sem lézt 25. marz í fyrra. Gjöfin var vönduð ritáhöld, sett á 
manmaraplötu, og á plötunni var bronslíkneski af vísundi og upp- 
hleyipt kort af Islandi gert af gulli. Afhenti Mrs. S. E Björnson, forseti 
Kvennasambandsins gjöfina með þessum orðum: 

Kæru vinir, Gísli Johnson og dætur: 

Þessi heimsókn frá stjórnarnefnd Kvenfélaga Sambandsins, var 
ákveðin fyrir nokkru síðan, og er tiligangur hennar sá að sýna á ein- 
hvern ’hátt örlítinn vott þeirrar virðingar og hlýhuga, sem okkar 
ágætu félagssystir, Guðrún sál., átti og á ávalt, í hugum okkar. Kom 
okkuir saman um að hún myndi helzt hafa kosið, að við sýndum okkar 
þakklæti og virðingu með því, að leitast váð að gleðja hennar nánustu 
skyldmennd á einhvern viðeigandi 'hátt. Höfurn við því, með það fyrir 
augurn, látið gera marmarapilötu, þar sem sjá má mynd af gamla 
landinu okkar allra, með Manitoba merkið og ritföng, sem hún kunni 
svo vel með að fara, okkiur öllum til ósegjanlegrar ánægju og upp- 
byggingar. Við viljurn með þessu leitast við að sýna það í verkd, að 
okkur sé ant um að þær hugsjónir, sem hún vildi að réði athöfnum i 
lífi manna, nái að festa djúpar rætur hjá okkur sjálfum, og þá einnig 
í okkar sameiginlega félagsskap. Við viljum læra að meta þau 
“Hillingalönd”, sem ‘hún sá og greindi svo vel frá, i sínum frábæru 
sögum, þar sem hún bendir víða svo fagurlega á Mfsviðhorfin í þedrra 
margvíslegu myndum. “Að sjá og taka eftir annara gleði og sorgum. 
sýnir okkur greinilega þann raunhæfa sannleika að enginn lifir 
sjálfum sér.” Hún mánnir okkur einnig á, að til þess að ná ákveðnu 
takmarki í einhverri mynd, verðum við að leggja fram aila krafta 
sálar og líkama, og væri betur farið ef fleiri hugsuðu á þá leið, en nú 
gerist. Myndin af íslandi táknar þá hér þær miklu og farsælu gáfur, 
sem voru 'hennar vöggugjöf, en sem þroskuðust og náðu hámarki sínu 
hér í Manito'l>a, þar sem hún fann efnið í flestar sögurnar. En rit- 


100 



föngin eiga að tákna hennar góða og mikila starf í þágu okkar islenzku 
bókmenta. 

Eina gullvæga setningu úr sögum hennar má vissulega heimfæra 
um hana sjálfa, er hún á þessa leið: “Á leiðinni heim var eg að hugsa 
um hversu djúp spor sumir Skilja etftir í sandinum og hvort það er 
ekki eina fólkið, sem í raun og veru hefir lifað.” Eg er þess fuliviss 
að Guðrún H. Finnsdóttir skildi eftir þau spor í sandinum, sem seint 
muni fyllæt þó að fjúki í skjólin, og vel væri að sem flestir reyndu að 
glöggva sig á þeirri slóð á leiðinni heim, þangað sem “Hilldnglönd” 
framtíðarinnar blasa við isjónum manna. Og hver sá er eftir skilur slík 
spor í sandinum hefir í raun og veru lifað sjálfur, og notið þess bezta 
og fegursta sem lífið getur gefið hverjum einum. Það er víðsýn þrosk- 
aðs sálarlífs, samifara starfsgleði og staðfastri trú á hið góða og göfuga 
í lífi einstaklings og þjóða til fullnaðar sigurs í hinni miklu baráttu 
mannsandans. 

Kæru vinir! Með þeirri hugsjón, sem eg hefi nú reynt að skýra 
frá, atfhendi eg ykJkur þessa litlu minningargjöf frá Kvennasamband- 
inu, sem lítinn vott þeirrar virðingar og þess þakklætis, sem við berum 
í brjósti fyrir hennar óeigingjarna og mikilhæfa starf í þágu okkar 
félagsmála frá fyrstu tíð. Marja Björnson 

Að því loknu mælti Mr. Johnson nokkur vel valin orð og þakkaði 
gestunum fyrir gjöfina. 

1 desemiber eintaki The Alliance World' er þess getið að nafn Mrs. 
Guðrúniar H. Finnsdóttur Johnson hafi verið letrað á minningartöflu 
þá, sem allsherjar samband unitariskra kvenfélaga í Bandaríikjunum 
og Canada letra á nöfn þeirra kvenna, sem skarað hafa fram úr i 
kristindóms- og menningar-starfsemi í félagsmálum Unitara félags- 
ins. I sama eintaki blaðsins eru þessi minningarorð um hana: 

GUÐRÚN H. FINNSDÓTTIR JOHNSON 
Fædd á íslandi 6. febrúar 1884, dáin í Winnipeg, 

Manitoba, Canada, 25. marz 1946. 

Sú sorgarfregn hefir iborist blaðinu, að Mrs. Guðrún Jöhnson í 
Winnipeg, Man., sé látin. Hún var ritstjóri þess hluta timaritsins 
Brautin, sem Kvennasambandið hefir til umráða, og er Brautin eina 
unitariska ritið, sem birt er á íslenzku í Canada. Mrs. Johnson var 
meðstarfandi ritnefndar The Alliance World á þvi sviði, að boða ikenn- 
ingar Unitara trúarinnar íslenzkum konum. 

Mrs. Gísli Johnson var vel mentuð kona, sem með látleysi og 
dugnaði vann að gengi unitarisku hreyfingarinnar. Hún var ræðu- 
kona góð, rithöfundur og hafði samið og gefið út safn af smásögum, 
sem heitir Hillingalönd, og birtist 1938. 


101 



Jane Addams (1860--1935) 

“Jane Addams fjörutíu ár í Hull House” — W. E. Wise 

Erindi flutt á kvenfélagsfundi í Árnesi af 
frú Margréti Stevens 


Fyrstu áhrif æskuáranna, sem Jane varð fyrir, komu beint 
frá föður hennar. Hún virti hann og elskaði umfram alla aðra 
og trúði honum fyrir öllum sínum leyndarmálum. Hún var afai 
hugfangin af föður sínum, sem var hið mesta glæsimenni og 
hafði hún einkum gaman af að segja frá ýmsum heimsóknum til 
Sunnudagaskólans, sem hann stjórnaði. Jane var heilsuveil á 
bernskuárunum og ágerðist það svo að hún varð kryplingur, 
sem meðal annars gerði hana áhyggjufulla út af sinni persónu- 
legu smæð. Henni fanst það vera lítilsvirðing við föður sinn að 
nokkur af þessum aðkomugestum skyldi halda að hún væri dótt- 
ir þessa virðulega manns. Þess vegna reyndi hún, svo lítið bæri 
á, að forðast hann þegar aðrir sáu til, og í stað þess var hún eins 
nálægt föðurbróður sínum og unt var og vissi hann aldrei 
ástæðuna fyrir þeirri ráðabreytni. Hún hugsaði sem svo að þetta 
gerði honum ekkert til, vegna þess að mismunurinn á þeim 
persónulega var ekki eins gífurlegur, og svo voru hans börn 
ekki neitt sérlega falleg heldur. í öðru sinni mintist hún eins 
sunnudagsmorgums, þegar hún hafði hugsað sér að klæðast afar 
fallegri nýrri kápu, sem hún þá átti og fara í henni í skólann. 
En þá kom faðir hennar henni til að trúa því, að gamla kápan 
væri eins hlý, og ef hún klæddist henni eins og venjulega, þá 
hefði hin börnin ekki ástæðu til þess að öfunda hana. Kom 
þetta henni til að fara að hugsa um þann ójöfnuð, sem ríkti í 
mannfélaginu, og faðir hennar sagði henni þá, að þó að vísu hin 
ytri velgengni mannanna myndi ávalt verða ójöfn, þá væri ann- 
að, sem menn gæti allir orðið aðnjótandi, og sem væri meira 
virði í sjálfu sér: væri það mentun og siðgæði. Væri því fásinna 
að klæðast þannig að þeir snauðu í kirkjunni eða skólanum 


102 


fyndist sér misboðið með því. Jane reyndi ávalt sitt ítrasta að 
líkjast föður sínum í öllu, jafnvel vildi hún reyna að leggja á 
sjálfa sig alt hið mótdræga, sem hún vissi að hann hafði orðið 
að þola á sínum fyrri árum. Hún var komin á fætur fyrir dag 
og las bækur sem voru taldar of þungar og óhæfar börnum á 
hennar aldri. Þegar hún var enn barn að aldri gerði hún tilraun 
til að berja á sér flatan þumalfingurinn; vegna þess að faðir 
hennar hafði flatt á sér þumalinn í vinnu við hveitimillu á fyrri 
árum. Við þá vinnu verða hendurnar hrjúfar með smá blettum 
hér og þar og reyndi Jane að gera sínar hendur eins með því að 
halda þeim nálægt kvarnarsteininum í þeirri von að þær fengi 
þessa smáu blárauðu bletti á sig líka. 

Þegar Jane var 17 ára byrjaði hún að ganga á Rockford 
College, sem er skóli er undirbýr fólk fyrir trúboðsstarf. En 
þessi skóli varð henni ekki að miklum notum og sýndist ekki 
hæfa henni á neinn hátt. Skólanámið var ekki nærri búið þarna, 
þegar hún hafði ákveðið með sjálfri sér að læra læknisfræði og 
vinna meðal fátæka fólksins, því nú hafði hún fengið áhuga 
fyrir vísindanámi. Fyrsta gjöf sem hún gaf eftir að hún hafði 
fengið arfleifð, var $1000.00 til bókasafnsins í Rockford 
College, og ákvað hún að peningunum skyldi varið til að 
kaupa bækur um vísindaleg efni. Hún var í hópi þeirra nem- 
enda, sem fyrst fengu B. A. gráðuna frá þessum skóla. Að því 
loknu gekk hún á kvennalæknaskóla um tíma; en sö'kum þess 
að ba'kveikin ágerðist varð hún að hætta því námi og ferðaðist 
hún þá um Evrópu næstu árin. En áður en hún kom heim úr því 
ferðalagi hafði hún komist að þeirri niðurstöðu, að það væri 
fleiri vegir til þess að hjálpa bágstöddum, en sá, að vera læknir 
þeirra. Og þegar hún kom til Chicago byrjaði hún á því fyrir- 
tæki ásamt annari konu að setja á stofn heimili fyrir fátækt fólk 
“Settlement House”, og eftir langa leit fann hún gamalt stórt 
hús í fátækra hluta borgarinnar, sem kallaðist útlendingahverfi. 
Hús þetta stóð þá inn á milli grafarahússins og vínsölunnar og 
voru þessi hús nefnd eftir röð: Dauðinn, Riddarinn og Djöfull- 
inn. 

Fluttu þessar tvær konur ásamt húsmóður, sem þær höfðu 
ráðið, inn í þetta hús 18. sept. 1889. Meðal annars höfðu þær 
keypt ágæta húsmuni og veggmyndir o. fl. til hússins algerlega 
án utanaðkomandi hjálpar, og á fyrstu árunum var þeim engin 
peninga hjálp veitt frá neinum. 


103 



Fyrst stofnuðu þær lestrartíma fyrir stúlkur og þá smá- 
barnadeild. Það er sagt frá því, að eitt sinn hafi ítalskur smá- 
krakki komið kendur í tímann eftir að hafa borðað brauð, sem 
hafði verið bleytt upp í víni. Hafði kennarinn kurteislega ávít- 
að móður barnsins fyrir þetta, og um leið haldið bindindisræðu 
yfir henni, sem hafði þann árangur að henni voru boðnar margar 
tegundir af víni og viský í ofanálag. 

Næst var drengja klúbbur myndaður. Var börnunum deilt í 
flokka og hverjum flokki var kend viss handiðn. En það var þá 
ekki kent í skólum alment. Þegar þessi börn hættu skóla voru 
ráðstafanir gerðar fyrir áframhaldandi námi í kvöldskólum og 
klúbbum. 

Þetta “Settlement House” var ekki notað fyrir þá ungu 
eingöngu, því þar var ekkert aldurstakmark og gamalt fólk á 
öllum aldri hélt þar fundi sína. Skóli var þar einnig fyrir full- 
orðna. Jane og hjálpendur hennar höfðu einnig stundum öðru 
að sinna á meðal fólksins; að þvo hvítvoðungum, eða búa þá 
dánu undir greftrun, hjúkra sjúkum, passa börn og jafnvel sitja 
yfir konum. Alt þetta gerðu þær fúslega og án endurgjalds. 
Kurteisi og vinarþel var það eina, sem þær hlutu að launum. 

Þá var kaffisalur bráðlega settur á laggirnar í “Hull House” 
og einnig leikfimissalur. Var hinn fyrnefndi salur stofnsettur 
til þess að gleðja hina þreyttu verkamenn og sifjalið þeirra, sem 
gat ekki, sökum fátæktar, veitt sér siíkt. Varð þessi kaffisalur 
fljótlega einskonar miðstöð fyrir samfélagið. Þá mynduðu 
nokkrar vinnustúikur féíag með sér, sem þær nefndu “Jane 
Club”, þar sem þær gátu búið saman án mikils kostnaðar. Varð 
þetta félag svo stórt, að seinna þurfti að reisa nýtt hús fyrir 
það. Mörg fleiri samstarfsfélög voru mynduð. Auðugur fé- 
sýslumaður í Chicago gaf listasafn til skólans og eftir það voru 
margar byggingar reistar ein eftir aðra. Var alt þetta mjög 
kærkomin framþróun fyrir Jane og hennar samverkakonur. 
Hún sýndi öllum heimi verk þeirra og leiddi í Ijós þau sannindi 
að mentun og hvíld frá þræ'ldómi væri engu síður nauðsynlegt 
fyrir útlendingana en aðra. 

Þessi fyrstu ár í “Hull House” voru oft afar þreytandi fyr- 
ir vinnufófkið; því stundum var hvert herbergi fullt af fólki 
frá morgni til kvölds. Stundum voru peningavandræði og fjár- 
þröng svo mikil, að alt hlaut að standa í stað, sem ákveðið hafði 
verið að koma í framkvæmd. Er fimm ár höfðu liðið frá stofn- 


104 



un, var vinnufólkið 15 að tölu, menn og konur, og sumt af því 
ungt fólk, sem var að leita gæfunnar í góðverkinu. Var því fóilki 
oft falið að lagfæra ýmislegt fyrir þá, er leituðu ráða; leita 
hjálpar fyrir bágstaddar konur, útvega ekkjum lífsábyrgðir, og 
borgun til þeirra, sem urðu fyrir meiðslum o. s. frv. 

Þannig varð þessi stofnun einskonar eldri þróðir fyrir ná- 
grennið, sem varði hinn smáa gegn hinum stóra og sterka, og 
marga raunalega sögu mætti segja frá þessu tímabili stofnunar- 
innar. 

Þá tók Hull House að sér að líta eftir börnum þeirra mæðra 
sem urðu að fara út í vinnu, en seinna var reist sérstakt hús fyr- 
ir þessi börn, sem var kallað barnahúsið. 

Þá var stofnað félag, sem fjallaði eingöngu um Samvinnu 
vísindi og mættu þar margir með mismunandi skoðanir á þeim 
hlutum. Voru fundirnir fjölmennir og ræðumenn fengnir víðs- 
vegar að. Voru friðsamir fundir haldnir þó margt af félags- 
mönnunum væri róttækir í skoðunum. 

Á fyrstu árum Hull House, fékk Jane Addams vitneskju 
um margar raunalegar sögur um barnaþrælkun. Sum börnin, 
aðeins 4 ára, voru látin vinna í verksmiðjum með foreldrum sín- 
um. Og börn 12 og 13 ára voru aða'lvinnukraftur heimilanna. Var 
það því fyrir milligöngu hennar og annara að lög voru samin í 
borginni sem bönnuðu barnavinnu. Var þetta og annað til þess 
að Hull House hlaut að beita sér fyrir ýmsum framförum verka- 
fólksins. 

Nú kom það í ljós, að fyrsta og önnur kynslóð innflytjend- 
anna var að verða aðskila í ýmsu hvor frá annari, og til þess að 
koma í veg fyrir áframhald á því, hafði Hull House sérstakt 
kvöld fyrir ítali og annað fyrir Þjóðverja o. s. frv., og urðu 
þetta skemtikvöld á þjóðræknis vísu. Sérstök herbergi voru gef- 
in fyrir alskyns þjóðlegar íþróttir og iðju eins og spuna, vefn- 
að eða þá til að sýna og sanna það, að tunga, trúarskoðun eða 
stjórnmálaskoðun hefði alls ekkert að gera við handiðn fólks- 
ins. Ræður voru fluttar um sögu iðnaðarins og hefir vefnaðar 
listasafn risið upp í sambandi við þessa kenslu í Hull House, þar 
sem innflytjendurnir urðu oft til þess að skipa kennarastöður. 
Varð þetta svo síðar að verkasafni, þar sem hægt er að rannsaka 
og þreifa á fegurðarsmekk liðinna kynslóða. Nú hlutu börnin að 
virða mæður sínar, er þau sáu hversu mikið aðrir dáðust að verk- 
um þeirra. Og með tíð og tíma óx þetta verkstæði þangað til það 


105 




hlaut að hafa stöðugt vinnufólk frá öllum þeim þjóðflokkum, 
sem þarna höfðu tekið sér bólfestu, og borgaði þá sala á fram- 
leiðslunni fyrir vinnu fólksins. 

Þrátt fyrir allar þessar framfarir í sambandi við HullHouse, 
hafði Jane Addams fundið til þess um nokkurt skeið, að í raun 
og veru ætti vinnufólk staðarins og hún sjálf að taka virkan 
þátt í erfiði og kjörum lýðsins. Hafði hún um mörg ár lesið og 
kynt sér verk Tolstoy og lesið umsagnir um þau frá öðrum um 
hann, sem vann og lifði með lýðnum. Tók hún tækifærið, þegar 
læknar ráðlögðu henni hvíld við heilsubilun, að ferðast til Rúss- 
lands og eftir langa og þreytandi ferð tókst henni að finna hinn 
mi'kla mann. Mætti hann henni klæddur í verkamanna föt og 
þegar hann dró fram kjólermi hennar með þeim ummælum að 
hún hefði þarna nóg aukaefni í barnskjól, og sem hún hefði 
ekkert við að gera annað en taka það frá þeim sem þyrfti þess 
með, varð henni orðfall. Og er hann spurði hver fæddi hana og 
klæddi, gaf hún þá skýring að hún hefði búland 100 mílur frá 
Ohicago, sem framleiddi allar hennar lífsnauðsynjar. Sakaði 
Tolstoy hana þá um það, að hún væri landeigandi í fjarlægð, 
sem lifði á annara þrældómi, í stað þess að leggja sjálf hönd á 
plóginn og rækta jörðina. Og á meðan á samtalinu stóð kom 
dóttir Tolstoys heim úr vinnu á akrinum, þar sem hún hafði 
stritað frá sólarupprás til sólseturs. Ferðamenn frá öllum lönd- 
um heimsóttu þennan mikla mann, sem löngu var frægur orðinn 
fyrir rit sín og niðurstöðu á mannfélagsmálum og jafnframt 
fann mesta ánægju í því, að taika virkan þátt í kjörum verkalýðs- 
ins, sem einn af þeim. Hann, ásamt dóttur sinni, settist við borð 
með verkalýðnum á meðan fólk hans ásamt gestum þess, sat við 
kræsingar ríku stéttarinnar. Ásetti Jane Addams sér, þegar 
heim kæmi, að nota tvo klukkutíma hvern dag til þess að gjöra 
brauð og baka fyrir Hull House; en í reyndinni komst hún 
fljótt að þeirri niðurstöðu, að lítil sáluhjálp myndi stafa frá 
þeim verknaði og vissulega gæti hún notið hæfileika sinna bet- 
ur með öðru móti, og gert meira gagn fyrir þá, sem þurftu á 
hennar hjálp að halda. 

Um þessar mundir voru dauðsföll tíð í nágrenni við Hull 
House og var óþrifnaði fólksins um það kent. Fór þá kvenfélag- 
ið á stúfana að líta eftir hlutunum, og að lokum var Jane sjálf- 
kjörin til þess að hafa eftirlit með öllum hreinsunum innan hús 
og utan. Var þetta ekkert smáræðis verk, en henni tókst að 


106 


finna orsök veikindanna í gömlum úrgangi, er lá falinn undir 
18 þumlunga þykku jarðlagi í einni götunni. Kom á daginn, að 
eftir hreinsun á þessu hvarf veikin úr umhverfinu. Það er ekki 
hægt að segja frá öllum þeim lagfæringum, sem Hull House 
kom ti'l leiðar, en þó má nefna “Juvenile Protective Associa- 
tion”, aukinn og bættur húsakostur, atkvæðisréttur kvenna í 
sveitamálum og ennfremur óteljandi rannsóiknir á hverju því, 
sem leitt gat til þess að bæta hag fólksins yfirleitt. 

í Hull House var afar mikil áherzla lögð á kenslu í listiðju, 
og var sérstök kenslustofa höfð fyrir það út af fyrir sig. Komu 
oft fram óvenjulegir hæfileikar í hópi þátttakenda og margar 
tegundir listaverka voru framleiddar. Hljómlistamenn víðsveg- 
ar að úr borginni komu í heimsókn á sunnudögum og skemtu 
fólkinu; börn og fullorðnir tóku þátt í söngnum. Var börnum 
kent að leika á hljóðfæri og semja lög í Hull House Music 
School. Lítið leikhús var reist og leikir sýndir, margir frum- 
samdir og mismunandi þjóðflokkar æfðu sína gömlu leiki. Þá 
var einnig höfð árssýning, sem dró til Sín 9,000 gesti sem allir 
höfðu áður margsinnis verið gestir í Hull House. 

Þá var einnig komið á fót einskonar framhaldsskóla fyrir 
þá, sem stunduðu nám, og sumarskóli var stofnaður. Varð þá 
Hull House að einskonar áframhaldsskóla fyrir háskólamenn og 
konur, og fyrirlestrar voru fluttir vikulega yfir fullu húsi af 
nemendum. Sá þá Jane Addams aftur marga þeirra, sem áður 
höfðu verði þar meðlimir í ýmsum félögum hennar, verða nýta 
borgara landsins og marga, sem voru orðnir hámentaðir menn. 

Eftir tuttugu ára starf voru 40 menn og konur, sem þarna 
höfðu notið hjálpar nú reiðubúnir að eyða öllum tómstundum 
sínum til þess að endurgreiða skuldina með ýmislegu móti. 
Það voru blaðamenn, verzlunarmenn, læknar, kennarar, vísinda- 
menn, lögfræðingar, hljómlistamenn o. s. frv. Þeir höfðu sitt 
heimili í Hul'l House og lifðu samfélagslífi. Þeir sem leigðu 
íbúðir í Hull House notuðu allir eitt eldhús og einn borðsal, og 
al'lir gátu notað endurgjaldslaust lestrarstofu, setustofu og 
leikhús. Húshringur þessi telur nú 13 byggingar, sem allar hafa 
hita og ljós frá einni miðstöð. 

Bók hefir verið skrifuð um Hull House, og er helmingur 
hennar um Jane Addams síðari 20 ár í Hull House. Er í bók- 
inni margs minst, sem ekki er hægt að segja frá í stuttu máli. 
Talsvert er þar sagt frá tilraunum hennar í þá átt að koma á 


107 



varanlegum veraldarfriði. Þá lagði Jane Addams grundvöllinn 
að “Women’s International League for Peace” eða alþjóðafrið- 
ar félagi kvenna og var hún forseti þess félags í mörg ár. Það 
er skiljanlegt, hversvegna hún bar svo einlæga friðarþrá í 
brjóstí , þegar maður gerir sér grein fyrir því, að í 40 ár bjó hún 
meðal fólks frá 36 þjóðum, sem bjuggu í nágrenni hvor við aðra 
í sátt og samlyndi. Jafnvel á þeim árum, sem land hennar stóð 
í stríði hafði hún ein kjark til þess að mótmæla, og fyrir það 
fékk hún auðvitað alvarlega ofanígjöf. 

Árið 1931 hlaut hún friðarverðlaun Nobels. Nefndi fram- 
sögumaður nefndarinnar við afhendingu verðlaunanna, hana 
“America’s Uncrowned Queen”. En $160,000 verðlaunin lagði 
hún í sjóð “Friðarfélags Kvenna”. Alls hafði hún hlotið 14 heið- 
ursviðurkenningar frá ýmsum stofnunum. 

Einu sinni var sagt um hana, að Jane Addams gerði lífið að 
æfintýri, og með því að lifa því í þeim anda og á þann hátt, sem 
hún gerði, breytti hún að nokkru leyti venjum í hugsunarhætti 
heillar þjóðar. Fyrir þá hjálparlausu, unga og aldna, fyrir fá- 
tæklingana þá óupplýstu, þá útlendu þá hötuðu, heimtaði hún 
skilning og réttlæti. “Það var undirstaða allrar hennar trúar að 
réttlæti hlyti að reisast á skilningi. Það var sagt um hana að 
hún talaði ekki um kristilegar dygðir, en að hún leiddi þær í 
ljós með verkum sínum. Eitt sinn gaf hún álit sitt á umsögn um 
hana sjálfa með svofeldum orðum. “Eg þekki enga persónu 
líka því sem hér er talað um. Eg held eg hafi aldrei mætt henni. 
Eg hefi aldrei verið viss um hvort eg var á réttri leið, og hefi 
oft verið í vafa um mitt næsta fótmál. Við getum einungis 
þreifað okkur áfram á leiðinni frá degi til dags. Við getum ékki 
að líkindum breytt eðli mannanna, en samt vonum við að við 
getum bætt hegðan þeirra. Við förum hægt, en samt er margt, 
sem kemur á daginn á mörgum árum. Engin framsó'kn er dauð 
í heiminum eins lengi og menn hafa hug og djörfung til starfa”. 

Heilsa hennar hafði verið að smá þverra. Hún hafði gengið 
með ólæknandi sjúkdóm, og 21st maí, 1935, á meðan hún var enn 
í svefni, eftir uppskurð skildi hún við þetta líf. 

Hún lá á líkbörum í Hull House í tvo daga og þúsundir 
manna kvöddu hana þar í hinzta sinn. Einn gamall Grikki horf- 
ir lengi á hið fagra andlit og spyr “Var hún katholsk?” “Var 
hún Protestanti?” “Var hún Gyðingur?” Svarið var ”Nei”. Segir 
hann þá brosandi “Ó, eg veit, Hún var þetta alt!” 


108 




Þessi orð, sem hér fylgja, eru höfð eftir henni. “Framsókn 
er ekki sjálfvirk, heimurinn fer batnandi vegna þess að fólkið 
óskar þess og vinnur að því að sú ósk rætist.” “Það líf, sem við 
syrgjum í dag, hefir aukið gildi lífsins í heild sinni. í því var 
engin efasemd né ótrú. Trú okkar á annað líf er staðfest þessa 
stund, af því ein persóna er svo sönn að hún hefir orðið sjálf 
trú og virkiieiki.” 

Hún var jarðsett í Cedarville, þar sem hún fæddist, og í 
marga daga á eftir fóru minningarathafnir fram í mörgum borg- 
um Bandaríkjanna, Canada og Englands. Fæðingardagur henn- 
ar var einnig haldinn hátíðlegur með því að gróðursetja trjá- 
plöntur víðsvegar, og með útvarpi. 

Jane Addams sagði ávalt að hún hefði meira að læra en að 
kenna. Hún var meiri en þau verk, sem hún vann. Vitsmunir 
hennar, hreinlyndi, þolinmæði og andans atgervi, setja hana 
ofar tíma og rúmi. Hún hafði fegurð, skarpar gáfur, umburðar- 
lyndi, örlæti, vitsmuni, gjafmildi, fyndni og glaðlyndi; var 
hrein og bein í allri framkomu og án nokkurs tildurs: og vildi 
á engan hátt sýnast fyrir mönnunum. f einu orði hún var ímynd 
þeirrar hugsjónar, sem orðið “Democracy” þýðir. 

Þýtt af S. E. Björnsson 


N JÁLSBRENN A — 1011 

Flosi mælti: “Út vil eig bjóða þér Njáll bóndi, því að þú brennur 
ómaklegur inni”. Njáli mælti: “Eigi vil eg úit ganga, því að eg er 
maður gamaill, og er eg lítt búinn til að hefna sona minna; en eg vil 
eigi lifa við skömm”. Flosi mælfi þá tii Berglþóru: “Gakk þú út hús- 
freyja, því að eg vil þig fyrir engan mun inni brenna”. Bergþóra 
mælti: “Eg var ung gefin Njáli, og hefi eg því heitið honum, að eitt 
skyldi ganga yfir okkur bæði”. Síðan gengu þau bæði inn. 

SKIPTAPI — 1911 

Þegar hið mikla farþegaskip "Tifanic” rakst á hafisjaka í Atlants- 
hafi fyrir 35 árum, va-r öliu kvenfólki, sem við varð komist, fyrst komið 
í björgunanbátana. Meðal farþeganna vor.u Isadore Strauss og kona 
hans, frá New York. Hann hjálpaði konu sinni upp í síðasta bátinn. 
En þegar hún sá, að hann varð eftir á þilfarinu, snerti hún við, áður 
en hann varði, greip utan um hann dauðahaldi og hrópaði: “Við erum 
bæði orðin gömul og búin að lifa saman í langa tíð. Hvert sem þú 
ferð, þangað fer eg.” 


109 




EFNISYFI RLIT 


Bls. 

Dagsetur (kvæði), B. E. Johnson.á móti 1 

Af sjónarhól, H. E. J. 1 

Móðurminminig (kvæði), Eiríkur Soheving. 13 

HáBkólinn heima Orneð mynd), V. Emil Guðmundsson. 14 

Drög til kirkjusögu Islendinga í Vesturheimi — Uni'tarisminn, 

H. E. Johnson. 18 

Nokkrar Saimibandskirkjur (myndir). 58 

Eg hef mdn augu upp til þín (kvæði), P. S. Páisson.. 60 

Frú Marja Björnsson (með mynd). 61 

Frú Ólína Pálsson (með mynd). 62 

Páll S. Pálsson (með mynd). 63 

Dr. Sveinn E. Björnsson (með mynd). 65 

Hannes Péturson (með mynd). 66 

Sveinn Thorvaldson, M.B.E. (með rnynd). 68 

Sálmur, séra E. J. Melan. 69 

Þrjár myndir (látnir prestar). 70 

DEILD KVENNASAMBANDSINS 

Uim stofnun og starf frjálstrúar kvenféiaganna: Marja Björnison ... 71 

Emma Endicott Marean: M. Björnson. 83 

Jakobína Johnson: S. E. Björnson. 85 

The Blue Evening Star: Jakobína Johnson. 87 

Ása frá Ásuim...,. 8S 

Norræn rödd: Ása frá Ásum. 89 

Merk kona: Marja Björnson... 90 

Við eldinn: Ása frá Ásum. 93 

Firnm merkar konur: Sigurrós Vídai. 94 

Heimsókn: Marja Björnson.'....100 

Jane Addams: þýtt, S. E. Björnson.102 

Tvær konur.. .. .......:109 





























Umboðsmaður: 


PÁLL S. PÁLSSON, 

796 Banning St., Winnipeg, Man. 

Antnast útsending og tekur á móti áskriítargjöldum. 


Áskriftargjald' einn dollar 


Prentað hjá Viking Press Ltd., 853 Sargent Ave., Winnipeg, Man. 








